Y   CASGL; 


GRYNHOAD  0  DRAETHODAU,  CAN- 
IADAU,  A  LLYTHYRON, 


PEBTHYNOL     I 


SAINT    Y    DYDDIAU    DIWEDDAF- 


"  Cesglwch  y  briwfwyd" — Crist. 


GAN   JOHN   DAVIS,  MERTHYE. 


MERTHYR-TYDFIL  : 
ARGRAFFWYD  AC  AR  WERTH  GAN  J.  DAVIS,  GEORGETOWN  ; 

AR    WERTH    HEFYD 

Gan  y  Saint  yn  gyffredinol,  a  llawer  o  Lyfrwertbwyr, 
trwy  y  Deau  a'r  Gogledd. 

1851. 


CYNNWYSIAD. 


TRAETHODAU. 

Darlithiaü  ab  Ffytdd.     Gan  Joseph  Stnith. 

Y  Doniau  Ysbrydül  yn  Mrawdlys  y  Gelyn.     Gan  John  Davis. 
Sylwadau  ar  Bregeth  ynghylch  "  Saint  y  Dyddiau  Diweddaf  a 

Doniau  Gwyrthiol."     Gan  John  Davis. 
Bedydd.     Gan  John  Davis. 
Corff  Crist,  neu  yr  Eglwys.     Gan  John  Davis. 
Sylwadau   ar  yr    Hyn  sydd    o    Ran,  a'r  Hyn  sydd    Berffaith. 

Gan  John  Davis. 
Pregethu  i'r  Ysbrydion  yn  Ngharchar,  a  Bedyddio  dros  y  Meirw: 

Gan  John  Davis, 
Ffordd  y  Bywyd  Tragywyddol.     Gan  John  Davis. 
Traethawd  ar  Wyrtbiau.     Gan  John  Davis. 
Yr    Achos    Mawr    Cyntaf,   neu     Alluoedd     Hunan-symudol    y 

Bydyssawd.     Gan  Orson  Pratt,  A.C, 
Profwch    bob    Peth,  yn    cynnwys    Athrawiaeth    Bedyddiadau, 

Rbesymau,  &c,  a  Gwr  Cloff  y  Deml.     Gan  John  Davis  ac 

R.  Evans. 
Athrawiaeth  Iachus.     Gan  John  Davis. 
Ymddyddanion,  yn  cynnwys  Buddioldeb  Beiblau  i'r  Paganiaid,  y 

Parchedig  a'r  Pagan,  a  Chredo  Saint  y  Dyddiau  Diweddai'. 

Gan  John  Davis. 
Ewch,  a  Dysgwch.     Gan  John  Davis. 

CANIADAU. 

Ymddyddan    rbwng   y   Parchodig    a'r  Bachgenyn,     Gan    John 

Davis 
Cân  Pregethwr.     Gan  John  Davis. 
Crefydd  a  Grym,  &c.    Gan  John  Davis  a  T.  Harries. 
Tystiolaeth  y  Sant.     Gan  John  Davis. 
Dyddiau  Noah.     Gan  John  Davis. 
Father,  Son,  and  Daughter.     By  John  Taylor. 

Y  Tad,  Mab,  a'r  Ferch.     Cyf.  gan  Ben.  Davies; 
A  Welcome  Hymn.     By  John  Davis. 

Duw  Mawr  y  Sectariaid.     Gan  John  Richards. 

LLYTHYRON. 

Yr  Epistol  Cyffredinol  Cyntaf  o'r  Dyffryn. 

Hanes  Ymfudiad  y  Saint  i  California. 

Cyfarwyddiadau  i  Ymfudwyr. 

Tri  Llythyr  oddiwrth  Capt.  Jones,  ac  un  oddiwrth  Mrs.  Lewis, 

o  Ddinas  y  Llyn  Halen. 
Llythyr  oddiwrth  Capt.  D.  Jones  at  Wm.  Phillips,  yn  cynnwys 

Newyddion  o  Seion. 


Digitized  by  the  Internet  Archive 

in  2012  with  funding  from 

Corporation  of  the  Presiding  Bishop,  The  Church  of  Jesus  Christ  of  Latter-day  Saints 


http://archive.org/details/ycasglneugrynhoaOOjohn 


DARLITHIAIT 


F    F    Y   D    D  , 


A  DRADDODWYD    YN  WREIDDIOIi  O  FLAEN   DOS- 

PARTH  O  HENÜRIAID,  YN  RIRTLAND, 

OHIO,  YN  AMERICA. 


GAN    JOSËPH    SMITH. 


i 


MERTHYR-TYDFIL: 
ARGRAFFWYD  AC  AR  WERTH  GAN  J.  DAVIS,  GEORGETOWN; 

AR    WERTH    HEFYD 

Gan  y  Saint  yn  gyffredinol,  a  llawer  o  Lyfrweribwyr, 
trwy  y  Deau  a'r  Gogledd. 

1850. 


HYSB  YSIAD: 

Ar  ddymuniad  anirywiol  o  ddarllenwyr  Udgorn  Seion,  vr 
ydym  yn  cyhoeddi  y  Darlithiau  canlynol  ar  Ffydd  yn  lyíryu. 
ar  ben  ei  hun,  allan  o'r  cyhoeddiad  hwnw,  fel  y  gallo  fod 
o  fewn  cyrhaedd  pawb.  Nid  oes  eisieu  dweyd  dim  er  canmawl 
y  Darlithiau,  canys  gẁyr  pawb  am  fedrusrwydd  eu  hysgrifenydd. 
Darfu  i  ni  eu  cyfieithu  o'r  Doctrine  and  Coeenanls,  er  adeiladaeth 
i'n  cydgenedl;  a  gobeithiwn  y  gwnant  hwytbau  ddefnydd  da 
o  honynt,  fel  y  byddont  er  eu  lles. 

J.  Davjs. 


DARLITIIIAU  AR  FFYDD 


■DARLITH   í. 

ỳ&AW  inai  fíydd  yw  yr  egwyddor  gyntaf  mewn  crefydd  ddadgudd- 
ìedig,  a  sylfaen  pob  cySawnder,  y  mae  o  ganlyniad  yn  hawlio  T 
lle  cyntaf  mewn  cwrs  o  ddarlithiau  a  fwriedir  er  iawn  ddeall 
athrawiaeth  îesu  Grist. 

Wrth  ymdrin  â'r  pwnc  o  ffydd,  catrn  gadw  at  y  drefn  gan- 
lynol :  — 

Yn  gyntaf, — Ffydd  ei  hnnan — heth  ydyw? 

Yn  aií, — Y  gwrthddrych  ar  ba  un  y  gorphẃysá.     Ac 

Yn  drydydd, — Yr  effeithiau  a  ddylifant  oddiwrthi. 

Yn  gysson  â'r  drefn  hon,  y  mae  genym  yn  gyntaf  i  sylwi  pa 
fceth  ydyw  ffydd. 

Mae  awdwr  yr  epistol  at  yr  Hebreaid,  yn  yr  nnfed  bennod  ar 
-ddeg  o'r  epistol  hwnw,  a'r  adnod  gyntaf,  yn  rhoddi  yr  eglurhad 
canîynol  ar  y  ga\r  fftjÜä  : — 

"  F/ydd  yn  wir  yw  sail  y  pethau  yr  ydys  yn  eu  gobeithio,  a 
sicrwydd  y  pethau  nid  ydys  yn  eu  gweled.'' 

Oddiwrth  hyn  dysgwn  mai  fì'ydd  yw  y  sicrwydd  sydd  gan  ddyn- 
ion  o  fodoliaeth  pethau  na  welsant,  a'r  egwyddor  o  weithrediad  yn 
mliob  bod  deallgar. 

Pe  buasai  dynion  yn  iawn  ystyried  eu  hunain,  a  throieu  medd- 
yliau  a'u  myfyrdodau  at  ŵeithrediadau  eu  raeddwl  eu  hum' 
eanfyddent  yn  union  mai   ffydd,   a  ífydd  yn  unig,  yw   yr  acht* 


symtiJol  o  bnb  gwe.ithroi.liaJ  ynddynt ;  ac  hebddi  byJdai  y  medd- 
wl  a'r  corrl' mewn  sefyllfa  ddjfywyd,  a  pheidiai  eu  holl  ymdrecb- 
iaJau,  yn  gorfforol  a  meddyliol. 

Pe  troai  y  dosparth  yraa  yn  ol,  ac  edrych  ar  banes  eu  bywyd, 
o'r  amser  cyntaf  y  íírtllent  gofìo,  a  gofyn  iddynt  eu  hunain  pa 
Bgwyddor  a'u  cynhyrfodd  i  weithredu,  neu  pa  beth  a  roddodd 
nerth  a  bywiogr-wydd  yn  eu  holl  anturiaetbau,  galwadau,  a  gorch- 
wylion  cyfreitìilawn,  pa  beth  l'yddai  yr  ateb  ?  Ai  nid  y  sicrwydd 
a  feddein  am  be.thau  nad  oeddem  wedi  weled  etto,  a  fyddai  ?  Ai 
nid  y  gobaith  a  feddech,  inown  canlyniad  i'ch  ffyJJ  aiewn  bodol- 
iaeth  pethau  anweledig,  a'ch  cynhyrfodd  chwi  i  weitbredu  ac 
ymdrechu  er  mwyn  eu  meJdiannu  ?  Ai  nid  ydych  chwi  yn 
ymddibynu  ar  eich  ffydd,  neu  gred,  er  cyrhaedd  pob  gwyborìaeth, 
doethineb,  a  newyddion  ?  A  ìr-nelech  cliwi  ymdrecbu  i  gyrhaedd 
doethineb  a*  newydJion,  oni  buasai  eich  bod  yncreJu  y  gallech 
eu  cael  ?  A  wnelech  chwi  hau,  pe  byJdech  heb  gredu  y  cawsech 
i'edu  ?  A  wnelech  chwi  blanu,  pe  credasech  na  chawsech  gasglu 
o'r  ffiwyth  ?  A  wnelech  cbwi  geisio,  pe  na  chredasech  y  caech  ? 
A  wnelech  cbwi  cbwlio,  oddieithr  eich  bod  yn  creclu  y  cawsech 
íil'ael  ?  Neu  a  wnelecb  chwi  guro,  oddieithr  eich  bod  yn  credu  y 
buasid  yu  a^or  i  chwi  ?  Mewn  gair,  a  oes  rhywbeth  a  allech  chwi 
í'od  wedi  ei  wneyd,  yn  gorfforol  neu  feJJyliol,  pe  buasech  heb 
oredu  yn  flaenorol  ?  Ai  nid  yw  eich  ymdreehiadau  o  bob  math, 
ytì  ymddîbynol  ar  eiçh  ffydd?  Neu,  a  allwn  ni  ofyn,  pa  betb 
sydd  genych,  tieu  a  fu  genych,  ag  na  chafwyd  trwy  weithrediad 
eich  fJ'ydd  ?  Ai  nid  yw  eich  bwyd,  eich  gwisgoedd,  eich  Uetty,— 
o!l  vn  deilîio  trwy  ffydd  ?  Àdfyfyriwch,  a  holwch  eich  hunain  os 
nád  yw  y  pethau  hyn  felly. — Trowch  eich  drychfeddyliau  ar  eich 
nieddwl  eich  hunain,  ac  edrychweh  os  mai  nid  ffydd  yw  yr  achos 
symudol  o  bol>  gweithrediàd  ynoch  ;  ac  os  mai  hi  yw  yr  achos 
symudöl  ynoch  chwi,  paham  nad  yn  mhob  bod  deailgar  arall 
JifltyJ  ? 

A  chan  mai  ffydd  yw  yr  achos  symudol  o  bob  gweitbrediad 
ir.ewn  pethau  tymmorol,  felly  hefyd  mewn  pethau  ysbrydol ; 
catìys  y  mae'r  Iacbawdwr  wedi  dweyd,  a  hyny  yn  wirioneddol, 
mai  y  neo  á  gredo  ac  a  fedyddier,  a  fyJJ  cadwedig.    Marc  xvi,  16. 

Fel  agyr  jdym  yn  derbyn  pob  bendithion  tymmorol  trwy  ffydd, 

.  efelly  yn  yr  un  modd  y  derbynîwn  trwy  fl'ydd  yr  holl  fendithion 

ysbrydol  ag  yr  ydyro  yn  dclorbyn.     Ond  y  mae  ffydd  nid  yu  unig 


tiî  egwyddor  o  weithrediad,  ond  o  allu  hefyd,  yii  mhob  bod  deall- 
gar,  pa  un  bynag  ai  yn  y  nefoedil  ai  ar  y  ddaear.  Fel  hyn  y 
dywed  awdwr  yr  epistol  at  yr  Hebreaid,  xi,  3  :  — 

"  Wrth  ffydd  yr  ydym  yn  ùeall  wneuthur  y  bydoedd  trwy  aif 
Duw,  yn  gymraaint  nad  o  bethau  gweledig  y  gwnaed  y  pcthau  a 
welir." 

Wrth  hyn  y  deallwn  mai  yr  egwyddor  o  allu  a  fndolai  yn  myn- 
wes  Duw,  trwy  yr  hon  y  lluniwyd  y  bydoedd,  oerld  ffydd  ;  nc 
mai  o  herwydd  yr  egwyddor  hon  o  allu  yn  bodoli  yn  y  Duwdod, 
y  mae  pob  peth  creuedig  yn  bodoli  ;  f'e.l  ag  y  mae  pob  peth  yn  y 
nefoedd,  ar  y  ddaear,  neu  oddftan  y  ddaear,  yn  bodoli  o  herwydd 
ffydd  fel  ag  y  bodola  ynddo  Ef. 

Oni  buasai  yr  egwyddor  o  Ifydd,  ni  fuasai  y  bydoedd  byth  yn 
cael  eu  llunio,ac  ni  ehawsai  dyn  ei  wneuthítr  o  bridd.  Hon  yw 
vr  egwyddor  trwy  ba  un  y  mae'r  Jehofa  yn  gweithio,  a  thrwy  yr 
hon  v  mae  yn  gweithredu  gallu  dros  bethau  tymmorol  yn  gystal 
á  thragywyddol. — Cymmerwch  yv  egwyddor  neu'r  briodoledd  hon 
— oherwydd  y  mae  yn  briodoledd — oddiwrth  y  Duwdod,  a  dar- 
fyddai  fodoli. 

Pwy  na  all  weled,  os  lluniodd  Duw  y  bydoedd  trwy  ffydd,  nad 
trwy  ffydd  hefyd  y  mae  efe  yn  gweithredu  gallu  nrnynt,  ac  mai 
ifydd  yw  yr  egwyddor  o  allu  ?  ac  os  mai  yr  egwyddor  o  allu,  y 
mae  yn  rhaid  ei  bod  mewn  dyn  yn  gystai  ag  yn  y  Duwdod  ? 
Dyma  dystiolaeth  yr  holl  ysgrifenwyr  ysbrydoledig,  a'r  wers  a 
fuont  hwy  yn  ymdrechu  ei  dysgu  i  ddyu. 

Dywed  yr  Iachawdwr  (Math.  xvii,  19,  '20),  wrth  egluro  yr  achos 
nad  allai  ei  ddyscyblion  fwrw  y  cythraul  allan,  mai  o  herwydd 
eu  hanghrediniaeth  oedd  ;  "  canys  yn  wir  y  dy  wedaf  i  chwi,  Pe 
bai  geuych  ffydd  megys  gronyn  o  had  mwstard,  chwi  a  ddy wedech 
wrth  y  mynydd  hwn,  Symud  oddiyma  draw,  ac  efe  a  symudai;  ac 
ni  fydd  dim  anmhosibl  i  chwi." 

Y  mae  Moroni,  pan  yn  talfyru  a  chrynhoi  cof-lyfrau  ei  dad,  yn 
rhoddi  i  ni  yr  hanes  canlynol  o  fl'ydd  yn  egwyddor  o  allu.  Dyw- 
ed,  yn  nhud.  540,  mai  ffydd  Alma  ac  Amulelc  a  achosodd  i  furiau 
y  carchar  i  ddryllio,  fel  y  desgrifir  yn  nhud.  251  ;  mai  ffydd  Nephi 
a  Lehi  a  achosodd  gyfnewidiad  i  gael  ei  weithredu  yn  nglialonaH 
y  Lamaniaid,  pan  y  cawsaut  eu  gorchuddio  gan  yr  Ysbryd  Glân 
a  chan  dân,  fel  y  gwelir  yn  nhud.  103;  ac  mai  tiwy  ffydd  y  syai-- 


uclwyd  y  rnynydd  Zerin  pan  lefarodd  brawd  Jared  yn  enw  yf 
Arglwydd.     Gwel  heí'yd  tud.  541,  o'r  ail  argiaíTiad  Ewropaidd. 

Mewn  ychwanegiad  at  hyn  dywedir  jrn  Heb.  xi,  '02 — 35,  i 
Gedeon,  Barac,  Samson,  Jephtbae,  Dafydd,  Samuel,  a'r  proph- 
wydi,  trwy  tfydd,  oresgyn  teymasoedd,  gwneuthur  cyíiawnder, 
cuel  addewidion,  cau  sai'nau  llewod,  diffodd  angerdd  y  tân,  dianc 
rìiag  miu  y  oleddyf,  cael  eu  nerthu  o  weudid,  eu  gwueyd  yn  gryi'- 
ion  mewn  rhyfel,  a  gyru  byddinoedd  yr  estroniaid  i  giiio,  a 
gwragedd  i  dderbyn  eu  meirw  trwy  adgyfodiad,  &c,  &c. 

Josua  hel'yd,  yn  ngolwg  hoil  Israel,  a  orchymynodd  i'r  haul  a'r 
lìeuad  i  sei'yll  ;   a  bu  i'elly.     Jos.  x,  12., 

Yr  ydym  yn  deall  yma,  fod  yr  ysgrifeuwyr  ysbrydoledig  yn 
dwyed  fod  yr  boll  bethaa  hyn  yn  cael  eu  cyüawni  trwy  fl'ydd. 
Trwy  ffydd  y  lluuiwyd  y  bydoedd.  Lìefarodd  Duw,  clywodd 
chaos,  a  daeth  y  bydoedd  i  drefn  trwy  y  ffydd  ag  oedd  ynddo  Ef. 
Ef'elly  gyda  dyn  liefyd;  llefarodd  trwy  fi'ydd  yn  enw  Duw,  a 
safodd  yr  haul,  ufyddhaodd  y  lleuad,  symudodd  y  mynyddoedd, 
cwympiodd  carcharau,  cauwyd  safnau  llewod,  collodd  y  galon 
ddynol  eu  heiddigedd,  tân  ei  angerdd,  byddinoedd  eu  gallu,  y 
cleddyf  ei  ddychryn,  ac  angeu  ei  awdurdod  ;  a'r  cyfan  o  hyn  trwy 
y  ffydd  ag  oedd  ynddynt. 

Oni  buasai  y  tfydd  ag  oedd  mewn  dyn,  gallent  fod  wedi  llofaru 
wrth  yr  haul,  y  lleuad,  y  mynyddoedd,  carcharau,  y  galon  ddynol, 
y  tân,  y  byddinoedd,  y  cleddyf,  ac  wrth  angeu,  yn  ofer! 

Ffydd,  ynte,  yw  yr  egwyddor  fawr  lywodraethol  gyntaf  ag  sydd 
á  gallu,  rheolaeth,  ac  awdurdod  ar  bob  peth ;  trwyddi  y  maent  yn 
bodoli,  trwyddi  y  maent  yn  cael  eu  dsl  i  fyny,  trwyddi  y  maent 
yn  cael  eu  cyfnewid,  neu  trwyddi  y  maent  yn  aros,  yn  unol  ag 
ewyllys  Duw.  Hebddi  nid  oes  dim  galiu,  ac  heb  allu  ci  aliai  fod 
oroadigaeth  na  bodoliaeth ! 


DARLITH   II. 


Wedi  dangos  yn  ein  darlith  flaenorol  a  ffydd  ei  hunan — pa 
beth  ydyw,"  cawn  fyned  yn  mlaen  i  ddangos,  yn  ail,  y  gwrth- 
ddrych  ar  ba  un  y  gorphwysa. 

Yr  ydym  yn   sylwi  yma   mai  Duw  yw  yr  unig  lywodraethwr 


«chel  a'r  bod  annibynol,  yn  yr  h«n  y  mao  pob  eyílawnder  a 
pherffeilhrwydd  yn  bodoll ;  yr  hwn  sydd  yn  hollalluog,  holl- 
bresennol,  a  hollwybodol ;  heb  ddechreu  dyddiau  na  diwedd 
einioes;  ao  mai  ynddo  ef  y  niae  pob  rhodd  dda  ae  egwyddor  dda 
yn  bodoii ;  ac  rnai  efe  yw  tad  y  goleuni ;  ynddo  ef  y  mae  yr  ég- 
wyddor  o  ffydd  yn  bodoli  yn  annibynol,  ac  efe  yw  y  gwrlhrych  yn 
yr  hwn  y  mae  ffydd  pob  bod  rhesymol  a  chyfiifol  arall  yn  cuuol- 
bwyntio  am  fywyd  ac  iachawdwriaeth. 

Mewn  trefn  i  osod  alian  y  rhan  hon  o'r  pwnc  mewn  modd 
goleu  ac  eglur,  bydd  yn  anghenrheidiol  myned  yn  ol  i  ddangos 
y  tystiolaethau  y  mae  dynoìryw  wedi  gael,  a'r  sylfaen  ar  ba  tía 
niae  y  tystiolaethau  hyn  yn  cael,  neu  wedi  cael  eu  hadeiladu 
oddiar  y  cread,i  gredu  mewn  bodoliaeth  Duw. 

Nid  y  tystiolaethau  hyny  a  amlygir  yn  ngwaith  y  greadigaeth, 
y  rhai  a  ganl'yddwn  á'n  llygaid  naturiol  yn  barhaus,  yw  y  rhai 
a  feddyliwn.  Yr  ydyrn  yn  ymwybodol,  yn  ol  dadguddiad  Iesu 
Grist,  fod  gwaith  y  greadigaeth  yn  ei  holl  ddulliau  a'i  amrywiaeth- 
au,  yn  dangos  yn  eglur  ei  dragywyddol  allu  ef  a'i  Dduwdod. 
Rhuf.  i,  20.  "  Canys  ei  anweledig  bethau  ef  er  creadigaeth  y  byd, 
wrth  eu  hystyried  yn  y  pethau  a  wnaed,  a  welir  yn  amlwg  ;  sef 
ci  dragywyddol  allu  ef  a'i  Dduwdod."  Ond  meddyliwn  y  tyst- 
iolaethau  hyny  trwy  y  rhai  y  cyflwynwyd  i  feddyliau  dynion  y 
drychfeddyliau  cyntaf  o  fodoliaeth  Duw  a  greodd  bob  peth. 

Cawn  frysio  yn  awr  i  edrych  ar  sefyllfa  dyn  yn  ei  gread  cyntaf. 
Y  mae  Moses,  yr  hanesydd,  wedi  rlioddi  i  ni  yr  hanes  canlyuol 
atn  dano  yn  y  bennod  gyntaf  o  lyfr  Genesis,  yn  dechreu  yn  yr 
20fed  adnod,  ac  yn  diweddu  yn  y  30ain.  Copiwn  o'r  cyfieithad 
newydd. 

"  A'r  Arglwydd  Dduw  a  ddywedodd  wrth  yr  Unig  Anedig,  yr 
hwn  oedd  gydag  ef  o'r  dechreuad,  Gwnawn  ddyn  ar  ein  delw  ni, 
yn  ol  ein  llun  eiu  hnnain  ;   a  gwnaethpwyd  hyny. 

•*  A'r  Arglwydd  Dduw  a  ddywedodd,  Bydded  iddynt  arglwydd- 
iaethu  ar  bysg  y  môr,  ac  ar  ehediaid  y  neíbedd,  ac  ar  yr  anifeil- 
iaid,  ac  ar  yr  holl  ddaear,  ac  ar  bob  ymlusgiad  a  ynilusgo  ar  j 
ddaear. 

"  Felly  Duw  a  greodd  y  dyn  ar  ei  ddelw  ei  hun,  yn  ol  lìun  yr 
Unig  Anedig  y  creodd  efe  ef;  yn  wrryw  ai:  yn  fenyw  y  cieodd 
efe  hwynt.  A  Duw  a'u  bendithiodd  hwynt,  a  Duw  a  dywedodd 
wrthynt,  í'frwythwch,  ac  ainlhewch,  a  llenwch  y  ddaear,  a  daros- 


'  tyng«cli  hi  ;  ac  arglwyddiaethwch  ar  bysg  y  mòr,  ac  ar  ebedíàid 
y  nefoedd,  ac  ar  bob  peth  byw  a  ymsymudo  ar  y  ddaear. 

"  A'r  Arglwydd  D.luw  a  ddywedodd  wrth  y  dyn,  Wele,  mi  a 
roddais  i  erh.wî  bob  Ihsieuyn  yn  hadu  had,  yr  hwn  sydd  ar  wyneb 
yr  holl  ddaear,  a  ph'ob  pren  yr  hwn  ý  mae  ynddo  flrwyth  pren  yn 
hadu  had,  i  fod  yn  fwyd  i  títiwi." 

Etto,  Genesis  ii,  15,  16,  17,  18: 19,  20.  A'r  Arglwydd  Dduw  a 
gymmerodd  y  dyn,  ac  a'i  gosododd  ef  yn  ngardd  Eden,i'w  llafurio* 
wc  i'w  chadw  hi.  AV  Arglwydd  Dduw  a  orchyrnynodd  i'r  dyn, 
gan  ddy  wedyd,  0  bob  pren  o'r  ardd  gan  fwyta  y  gellwch  fwyta  : 
nr.d  o  bren  gwybodaeth  da  a  drwg,  na  fwytewcb  o  hono,  ac  na 
ehyffwuldwoh  ag  ef ;  er  hyny,  gellwch  ddewis  drosoch  eich  hun, 
©  herwydd  y  mae  yn  cael  ei  roddi  i  chwi,  ond  cofiwch  fy  mod  i 
yu  ei  wahardd,  oblegid  yn  y  dydd  y  bwytewch  chwi  o  hono,  gau 
í'arw  y  byddwch  farw. 

"  A'r  Arglwydd  Ddow  a  lnniodd  o'r  ddaear  holl  fwystfilod  y 
raaí',    a  holl  ehediaid  y  nefoedd,ac  a'u  dygodd  at  Adda,  i  weléd 

;  pa  enw  a  roddai  efe  idcìynt  hwy.  *  *  *  A  pha  foddbyuag  yr 
enwodd  Adda  bob  peth  byw,  hyny  fu  ei  enw  ef.  Ac  Adda  a 
enwodd  enwau  ar  yr  holl  anifeiliaid,  ac  ar  ehodiaid  y  nefoedd,  ac 
ar  holl  fwysçfilcd  y  mae.s." 

Oddiwrth  y  pethau  blaenorol,  yr  ydym  yn  drsgu  sefyîlfa  dym 
yn  ei  gread  cyntaf,  y  wybodaeth  â'r  hon  y  cafoJd  ei  gynnysgaethu, 
a'r  sefyllfa  uchel  a  dyrchafedig  yn  yr  hon  y  gosodwyd  ef  ynddi 
—  arglwydd  a  llywodraethwr  pob  peth  ar  y  ddaear ;  ac  ar  yr  un 
pryd  yn  mwynhau  cymdeitbas  a  chyfeillach  â'i  Wneuthurwr,  heb 
mi  lèn  i  wahanu  rhyngddynt.  Yn  uesaf,  awn  yn  mlaen  i  sylwi 
ar-yr  hanes  a  roddir  o'i  gwymp,  ai  anl'oniad  allan  o  ardd  Eden. 
ac  o  bresennoldeb  yr  Arglwydd. 

Ychwanega  Moses  : — "  A  hwy  (Adda  ac  Efa)  a  gîy  wsant  lais 
yr  Arglwydd  Dduw,  pan  oeddynt  yn  rhodio  yn  yr  ardd  gydag 
awel  y  dydd;  ac.ymguddiodd  Adda  a'i  wraig  o  olwg  yr  Arglwydd 
Dduw,  yn  mysg  prenau  yr  ardd.  A'r  Arglwydd  Dduw  a  alwodd 
ar  Adda,  ac  a  dywedodd  wrtho,  Pa  le  yr  ydych  ehwi  yn  myned  ? 
Yntau  a  ddywedodd,  Eich  llais  a  glywais  yn  yr  ardd  ;  a  mi  a  ofn- 
ais,  oblegid  mì  a  welais  fy  mod  yn  noeth,  ac  a  ymguddiais. 

"  A  dy wedodd  .y-r  Arglwydd  Dduw  wrth  Adda,  Pwy  a  fynegodcl 
i  chwi  eich  bod  yn  noelh  ?     Ai  o'r  preu  y  gorchymynaswn  i  rhwi 

.»a  í'wytaech  o  hono,  y  bwytasoch  ?     Os  íelly,  gan  farw  y  bydd- 


7 

wcl)  farw  !  A'r  dyn  a  atebodd,  Y  wraig  a  roddasoch  j  rni,  ae  T 
gorchymynasoch  iddi  aros  gyda  nii,  a  roddodd  i  nii  o  ll'rwyth  f 
uren,  a  ini  a  fwyteais. 

"  A'r  Arglwydd  Dduw  a  ddywedodd  wrth  y  wraig,  Pa  beth  yw 
hyn  yr  ydych  chwi  wedi  wneyd  ?  A'r  wraig  a  ddy wedodd,  Y  sarlf 
a'rn  twyllodd,a  bwyta  a  wnaethum. 

"  Ac  etto,  yr  Arglwydd  a  ddywedodd  wrth  y  wraig,  Gan  aml- 
hau  yr  arulhaf  eich  puenau  chwi  a'ch  beit:hiogi :  mewn  poen  y 
rlygwch  blant ;  a'ch  dymuniad  fydd  at  eich  gwr,  ac  efe  a  lywod- 
raetha  arnoch  chwi. 

"  A'r  Arglwydd  Dduw  a  ddywedodd  wrth  Adda,  Am  wrandaw 
o  honoch  ar  lais  eich  gwraig,  a  bwyta  o  ffrwyth  y  pren  am  yr 
hwu  y  gbrcbymynaswn  i  chwi,  gan  dJyweJyJ,  Na  fwytewch  u 
hono  ;  melldigedig  fydd  y  ddaear  o'ch  achos  chwi  :  trwy  lafur  \r 
bwytewch  o  honi  holl  ddyddiau  eich  einioes.  Drain  hefyd  nc 
ysgall  a  ddwg  hi  i  chwi ;  a  liysiau  y  maes  a  fwytewch  chwi- 
Trwy  chwys  eich  wyneb  y  bwytewch  fara,  hyd  pan  ddychweiwch 
i'r  ddaear; — oblegid  gan  farw  y  byddweh  farw — oblegid  o  honi  y 
cymmerwyd  chwi  ;  o  herwydd  pridd  oeddych,  ac  i'r  pridd  y 
dychwelwch.1'  Canlynwyd  hyn  yn  uniongyrchol  â  chyüawniad 
e'r  hyn  a  grybwyllasom  o'r  blaen.  Gyrwyd  neu  danfonwyd  y 
dyn  allan  o  Edçn. 

Mae  dau  beth  o  bwys  yn  cael  eu  dangos  ya  y  dyfyniadau 
blaenorol.  Yn  gyntaf,  wedi  i  ddyn  gael  ei  gieu,  rji  chafodd  ei 
adael  heb  wybodaeth  a  dealltwriaeth,  i  grwydro  mewn  lywyllwih 
a  threulio  ei  einioes  mewn  anwybodaeth  ac  ammlieuaeth  (ar  y 
pwynt  mawr  a  dyddorol  a  eífeiihiai  ei  ddedwyddwch),  mewu 
perlhynas  i'r  ffailh  eglur  gan  bwy  y  crewyd  ef;  neu  i  bwy  yr  nedd 
yn  gyfrifol  am  ei  ymJdygiad.  Ymddyddanai  Duw  ag  ef  wyueb 
ýp  wyneb.  Y'n  ei  bresenniddeb  yr  oedd  yn  cael  caniatád  i  sefyll,  wc 
o'i  enau  ei  hun  yr  oedd  yn  cael  caniatâd  i  dderbyn  dysgeidiaelh, 
Clywodd  ei  lais— rhodiodd  o'i  fJaen  —  a  syllodd  ar  ei  ogoniani — 
tra  yr  oedd  gwybodaeth  yn  agor  ei  ddealltwriaeth,  a'i  alluogi  i  roi 
enwau  ar  y  llu  dirfawr  o  weithredoedd  ei  Wneuthurwr. 

Yn  aü,  yr  ydym  wedi  gweled,  er  i  ddyn  droseddu,  nad  oedd  ei 
drosedd  yn  ei  amddifadu  o'r  wybodaeth  ílaenorol   â'r  hon  y  cyn 
nysgaethwyd    ef   mewn    perthynas   i    fodoliaeth    a   gogoniant   (i 
Greawdwr;   oblegid  nid  cynt  y  clywodd  ei  lais,  nag  yr  ymdrech- 
«dd  ymguddio  o'i  wydd. 


Wedi  dangos,  ynte,  yn  y  lle  blaenaf,  i  Dduw  ddechren  cyfrinachn 
á  dyn  yn  uniongyrchol  wedi  iddo  "  anadlu  yn  ei  ffroenau  t*f  anadl 
einioes,"  ac  ua  pheidiodd  wneuthur  ei  hun  yn  ndnabyddus  iddo, 
hyd  y  nod  wedi  ei  gwyntp;  cawn  frysio  i  ddangns  yu  nesaf,  er 
iddo  gael  ei  ddanfon  allan  o  ardd  Eden,  nad  oedd  ei  wybodaeth 
o  fodoliaelli  Duw  wedi  ei  cholli,  ac  na  ddarfyddodd  Duw  amlygu 
ei  ewyllys  iddo. 

Yu  nesaf  cawn  fyned  yn  mlaen  i  ddangos  yr  hanes  am  y  dad- 
guddiad  uniongyrchol  a  dderbynîai  dyn  wedi  cael  ei  yru  o  Eden, 
a  chopì'o  yn  mhellach  o'r  cyfieithiad  newydd  :  — 

lí  Ar  ol  i  Adda  gael  ei  yru  allan  o'r  ardd,  dechreuodd  lafurio  y 
«idaear,  a  llywodraelhu  ar  holl  anifeiiiaid  y  raaes,  a  bwyta  e» 
fara  trwy  chẅys  ei  wyneb,  fel  y  gorchymynodd  yr  Arglwydd 
iddo;  a  galwodd  ef  ar  enw  yr  Arglwydd,  ac  felly  y  gwuaeth 
Efa  ei  wraig  hefyd.  A  chlywsant  hwy  lais  yr  Arglwydd,  o'r 
íl'ordd  a  arwein;ai  i  ardd  Eden,yn  llefaru  wrthynt,  ac  ni  welsant 
èf,  oblegid  yroeddynt  wedi  eu  cau  allan  o'i  bresennoldeb  :  ond 
efe  a  roddodd  iddynt  orcìiyniynion  i  addoli  yr  Arglwydd  eu  Duw, 
üc  offrymu  y  blaenffrwyth  o'u  diadelloedd  yn  offrwm  i'r  Arglwydd. 
Ä  bu  Adda  yn  ufydd  i'r  gorchymyn. 

"  Ac  ar  ol  llawer  oddydiau  ymddangosodd  angel  ỳf  Arglwydd 
i  Adda,  gan  ddywedyd,  Paham  yr  ydych  chwi  yn  offrymu 
aberthau  i'r  Arglwydd  '  Ac  Adda  a  ddywedodd  wrtho,  Nid  wyf 
yn  gwybod ;  ond  y  mae'r  Arglwydd  wedi  gorchymyn  i  mi  offrymu 
aberthau. 

"  A'r  angel  a  ddywedold  wrtho,  Mae  y  peth  hwn  yn  gyffelyb- 
iaeth  i  aberthiad  Cyntaf  Anedig  y  Tad,  yr  hwn  sydd  yn  llawn 
gras  a  gwirinnedd.  A  bydded  i  chwi  wneyd  pob  peth  a  wneloch 
yn  enw  y  Mab,  a  bydded  i  thwi  edifarhau  a  galw  ar  Dduw  yn  ei 
enw  ef  dros  byth.  Yn  y  dydd  hwuw  yr  Ysbryd  Glân  a  ddysgyu- 
odd  ar  Adda,  adygodd  dysliolaeth  o'r  Tad  a'r  Mab.'' 

Mae  y  dyfyniad  neu'r  crynodeb  olaf  hwn  yn  dangos  y  ffaith 
bwysig  hon,  i'n  rhieni  cyntaf,  er  iddynt  gael  eu  gyru  allan  o  ardd 
Eden,  ac  hyd  y  nod  eu  gwahanu  oddiwrth  bresennoldeb  Duw  gan 
liin,  etto  medddent  wybodaeth  o  hyu  am  ei  fodoliaeth,  a  hyny  yn 
«ldigonol  i'w  hannog  i  alw  arno.  Ac  yn  mhellach,  mai  nid 
cynt  y  cafodd  trefn  achub  ei  dadguddio  i  ddyn,  ac  i  yntau  ddech- 
reu  galw  ar  Dduw,  nag  y  rhoddwyd  yr  Ysbryd  Glân,  yn  dwyo 
tystiolaeth  o'r  Tad  a'r  Mab. 


Ymae  Moses  hefyd  yn  rhoddi  hanes  i  ni,  yn  y  bedwerydd  » 
tìenesis,  ani  drosedd  Cain,  a  chyfinwnder  Abel,  ac  arn  ddadgudd- 
iadau  Duw  iddynt.  Dywed,  "  wedi  talna  o  dJyddiau  i  Cain  ddwyu 
«>  ffrwyth  y  ddaear  offrwm  i'r  Arglwydd.  Ac  Abel  yntau  a  ddwf» 
o  flaenlFrwyth  ei  ddefaid,  ac  o'u  brusder  hwynt.  A'r  Arglwydd  a 
edrycbodd  ar  Abel,  ac  ar  ei  oü'rwm  :  ond  nid  edrychodd  efe  ar 
Cain,  nac  ar  ei  offrwm  ef.  Yn  awr  Satan  &  wybu  hyn,  a  boddlon- 
wyd  ef.  A  digllonodd  Cain  yu  ddirfawr,  fel  y  syrthiodd  eí 
wynebpryd,  A'r  Arglwydd  a  ddywedodd  wrth  Cain,  Paham  y 
liidiasoch  ?  paham  y  syrthiodd  eich  gwynebpryd  ?  üs  da  y 
gwnewch,  oni  chewch  oruchaíìaeth  ?  ac  oni  wnewch  yn  dda, 
peciiod  a  orwedd  wrth  y  drws;  ac  y  mae  Satan  yn  dymuno  eich 
cael  cliwi;  ac  oni  wrandewch  ar  fy  ngorchyuiynion,  gwnaf  eich 
rlioddi  i  fyny,  a  bydd  i  chwi  ra'egys  yr  ewyllysio  efe. 

"  A  Chain  a  aeth  allan  i'r  maes,  ac  a  ymddyddanodd  â'i  frawd 
Abel.  A  tlira  yr  oeddynt  hwy  yn  y  maes,  Caiu  a  gododd  yn 
erbyn  Abel  ei  frawd,  ac  a'i  lladdodd  ef.  A  gorfoleddodd  Cain  yu 
yr  hyn  a  wnaeth,  gan  ddywelyd,  Yr  wyf  yn  rhydd;  yn  awr  diau 
y  daw  diadelloedd  fy  mrawd  i'm  dwylaw  i. 

"  Ond  yr  ArglwydJ  a  ddywedodd  wrth  Cain,  Pa  le  y  mae  Abel, 
eich  brawd  ?  Yntau  a  ddywedodd,  Nis  gwn ;  ai  ceidwad  íj 
mrawd  ydwyf  fi  ?  A  dywedodd  yr  Arglwydd,  Beth  a  wnaethoch  ? 
llefgwaed  eich  brawd  sydd  yn  gwaeddi  arnaf  fi  o'rddaear.  Ac  yr 
awr  hon  melldigedig  ydych  chwi  o'r  ddaear,  yr  hon  a  agorodd  ei 
safn  i  dderbyn  gwaed  eich  brawd  o'ch  llaw  chwi.  Pan  lafuriech  y 
ddaear,  ni  ychwanega  hi  roddi  ei  ffrwyth  i  chwi ;  gwibiad  a 
chrwydriad  fyddwch  ar  y  ddaear. 

*'  A  Chain  addywedodd  wrth  yr  Arglwydd,  Satan  a'm  temtiodd 
oblegid  diadelloedd  fy  mrawd.  Ac  yr  oeddwn  yn  ddigllawn 
hefyd  ;  oblegid  i'w  ofl'i  wm  ef  gael  ei  gymmeradwyo,  a'm  heiddo 
iunau  ddim.  Tdae  fy  nghosp  yn  fwy  nag  y  gallaf  ddyoddef.  Wele, 
gyrasoch  fi  hedd j'w  allan  o  wyddfod  dynion,ac  o'ch  presennoldeb 
chwithau  hefyd  i'm  cuddir  :  a  gwibiad  a  chrwydriad  fyddnf  ar  y 
ddaear;  a  phwy  bynag  a'm  caffo,  a'm  lladd  o  herwydd  fy  add- 
uned,  canys  nid  yw  y  petbau  hyn  yn  guddiedig  oddiwrth  yr 
Arglwydd.  A  dywedodd  yr  Arglwydd  wrtho,  Am  hyny  y  díelir 
yn  saith  dyblyg  ar  bwy  bynag  a  laddo  Cain.  A'r  Arglwydd  a 
»8ododd  nod  ar  Cain,  rhag  i  neb  a'i  caffai  ei  ladd  ef." 

Dyben  y  dyfyniadau  blaenorol  yw  dangos  i'r  dosparth  hwn  y, 


16 

'  -ffprJd  trwy  yr  hon  y  daeth  dynolryw  yu  adnabyddus  gyntaf  9 
fudoliaeth  Duw  ;  raai  trwy  amlygiad  o  eiddo  Duw  i  ddyn  y 
daeth;  ac  i  Dduw  barhau,  ar  ol  troseddiad  dyn,  i  aralygu  e 
hunan  iddo'  ac  i'w  had  ;  ìjac,  er  eu  bod  wedi  eu  gwahanu  o'u 
wyddfod  uniongyrchol,  fel  nas  gallent  weled  ei  wyueb,  etto  par- 
hausant  i  glywed  ei  lais. 

Wedi  i  Adda  fel  hyn  gael  adnabyddiaeth  o  Dduw,  trosglwydd- 
odd  y  wybodaelh  a  gafodd   i'w   had ;   a   thrwy  y  moddion   hyn   r 

'  cyflwynwyd  y  dyb  gyntaf  i'w  meddyliau  0  fod  Duw  yn  bodoli, 
yr  hyn  a  osodai  sylfaen  er  iddynt  weithredu  eu  ffydd,  trwy  yr 
hon  y  gallent  gyrhaedd  'gwybodaeth  o'i  gymmeriad  ac  hefyd  o'i 
ogoniant. 

Nid  yn  unig  fe  roddwyd  amlygiad  i  Ädda  o  fodoliaeth  Duw  ; 
ond  y  mae  Moses  yn  ein  hysbysu,  fel  ag  y  dyfynasom  o'r  blaen, 
fod  Duw  wedi  ymddarostwng  i  ymddyddan  â  Chain  ar  ol  ei  dros- 

'  ®dd  mawr  o  ladd  ei  frawd,  ac  fod  Cain  yn  gwybod  mai  yr 
Arglwydd  oedd  yn  ymddyddan  ag  ef :  felly,  pan  gafodd  ef  ei 
yru  allan  0  wyddfod  ei  frodyr,  cariodd  gydag  ef  y  wybodaeth  o 
fodoliaeth  Duw;  a  trwy  y  moddion  hyn,  yn  ddiammau,  daeth  ei 
had  yn  adnabyddus  o'r  ffaith  fod  y  fath  fòd  ỳn  bodoli. 

Gallwn  ddysgu  oddiwrth  hyn  fod  yr  holl  hil  ddynol,  yn  oes 
foreuol  eu  bodoliaeth,  yn  eu  holl  wahanol  ddosparthiadau,  â'r 
wybodaeth  hón  wedi  eu  lledaenú*  ỳn  eu  plith  ;  fel  ag  y  daeth 
bodoliaeth  Duw  yn  wrthddrych  ffydd  yn  oes  foreuol  y  byd.  A'r 
amlygiadau  a  feddai  y  dynion  hyn  o  fodoliaeth  Duw,  oedd 
tystiolaeth  eu  tadau  yri  y  Ue  cyntaf. 

Yr  achos  ein  bod  fel  hyn  wedi  bod  mor  fanwl  ar  y  rhan  hon 
o'n  pwnc  yw,  fel  y  gallo'r  dosparth  hwn  weled  trwy  ba  fi'ordd  yr 
oedd  Duw  yn  dyfod  yn  wrthddrych  ffydd  yn  mhlith  dynion  ar  ol 
y  cwymp;  a  pha  beth  oedd  yn  cynliyrfu  ffyddllaweroedd  i  deimlo  yu 
eî  gylch — i  chẅilio  am  wybodaeth  o'i  gyrameriad,  perffeithrwydd, 
a'i  briodoledüau,  hyd  nes  y  daethent  i  wybodaeth  helaeth  0  hono, 
ac  nid  yn  unig  i  gyfrinachu  ag  ef,  a  gweled  ei  ogoniant,  ond  i  fod 
yn  gyfranog  o'i  allu,  a  sèfyll  yn  ei  wyddfod. 

Bydded  i'r  dosparth  hwn  sylwi  yn  neillduol,  ar  y  dystiolaeth  a 
feddai  y  ddynion  yma  o  fodoliaeth  Duw,  mai  tystiolaeth  dyn 
ydoedd;  o  herwydd  yn  flaenorol  i'r  amser  y  cafodd  rhai  0  hil- 
iogaetb  Adda  amlygrwydd  o  Dduw  eu  hunain,  yr  oedd  Adda,  eu 


11 

íẅd  cyffredinol,  wedi  tystiolaethu  wrtbynt  am  íodoliaeth  Duw,  aî 
am  ei  dragywyddol  allu  a'i  Dduwdod. 

Er  enghraifl't,  yr  oedd  Abel,  cyn  iddo  dderbyn  sicrwydd  o'r 
nefoedd  fod  ei  offrwm  yn  gymmeradwy  gan  Dduw,  wedi  derbui 
y  wybodaeth  bwysig  oddiwrth  ei  dad,  fod  y  i'ath  fòd  yn  bodoli,yr 
hwn  oedd  wedi  creu  ac  yn  cynnal  pob  peth  i  fyny.  Nis  gall  ychwaith 
i'od  ammheuaeth  yn  bodoli  yn  meddwl  unrhyw  berson,  nad  Adda 
oedd  y  cyntaf  a  gyflwynodd  y  wybodaeth  o  fodoliaeth  Duw  i'w 
hiliogaeth  ;  ac  nad  yw  holl  ffydd  y  byd,  o'r  amser  hwnw  i  lawr 
hyd  yn  bresennol,  i  ryw  radd  lyn  ddibynol  ar  y  wybndaeth  a 
gyflwynwyd  gyntaf  Ìddynt  gan  eu  tad  cyffredinol;  ac  y  raae 
wedi  ei  chyflwyno  i  lawr  i'r  dydd  a'r  genedlaeth  yn  mha  rai  yr 
ydym  ni  yn  byw,  í'el  y  cawn  ddangos  oddiar  wyneb  yr  oraclau 
dwyfol. 

Yn  gyntaf,  yr  oedd  Adila  yn  130  mlwydd  oed  pan  y  cafodd 
Seth  ei  eni.  Gen.  v,  3.  A  dyddiau  Adda,  wedi  iddo  genedlu 
Seth,  oedd  800  mlynedd,  yr  hyn  a'i  gwnai  yn  930  mlwydd  oed 
pan  y  hu  farw.  Gen.  v,  4,5.  Yr  oedd  Seth  yn  105  pau  anwyd 
Euos  (adn.  6);  Enos  yn  90  pan  anwyd  Cenan  (adn.  9j ;  Cenan 
yn  70  pan  anwyd  Mahalaleel  (adn.  12) ;  Mahalaleel  yn  65  pan 
anwyd  Jered  (adn.  15);  Jered  yn  1G2  pan  anwyd  Enoch  (adn!8); 
Enoch  yn  65  pan  anwyd  Methuselah  (adn.  21);  Methuselah  yn 
■  167  pan  anwyd  Lamech  (adn.  25;;  Lamech  yn  182  pan  anwyd 
Noah  (adn.  28). 

Oddiwrth  yr  hanes  hyn  ymddengys '  fod  Laraech,  y  nawfed  o 
Adda,  a  thad  Noah,  yTn  56  mlwydd  oed  pan  fu  farw  Adda;  Meth- 
uselah,  yn  243;  Enoch,  yn  308 ;  Jered,yn470;  Mahalaleel,  yn 
535;    Cenan,  yn  605  ;    Enos,  yn695;   a  Seth,  yn  800. 

Feliy  yr  oedd  Lamech,  tad  Noah,  Methuselah,  Enoch,  Jered, 
Mahalaleel,  Cenan,  Enos,  Seth,  ac  Adda,  yn  byw  oll  yr  un  pryd, 
a  thu  liwnt  i   bob  dadl,  oll  yn  bregethwyr  cyfiawnder. 

Hys)\vsa  Moses  i  ni  yn  mhellach  i  Seth  fyw  wedi  iddo  genedlu 
Enos,  807  mlynedd,  yr  hyn  a'i  gwnai  yn912  rolwydd  oed  pan  y 
bu  farw.  Gen.  v,  7,  8.  Ac  Enos  a  lu  byw  wedi  iddo  genedlu 
Cenan,  815  mlynedd,  yr  liyn  a'i  gwnai  yn  905  mlwydd  oed  pan 
ỳ^bu  faiw  Çadn.  10,  11).  A  bu  Cenan  fyw  wedi  iddo  genedlu 
Mahalaleel,  840  mlynedd,  yr  hyn  a'i  gwai  yn  910  mlwydd  oed 
pan  y  bu  farw  (adn.  13,  14).  A  Mahalaleel  a  fu  fyw  wedi  idde 
gi'iiedlu  Jered,  830  mlyncdd,  yr  hyn   a'i   gwnai  yn   895  mloycW. 


1* 

i>rd  pnn  y  bu  farw  (ndn.  10,  17).  A  Jcred  a  fa  l'yw  wedi  idd» 
genedlu  Enoch,  800  mlynedd,  yr  hyn  a'i  gwnai  jrn  962  mlwydJ 
d'd  pun  y  bu  farw  (adn.  19,  20).  Ao  Hnoch  a  rodiodJ  gyda  Duw 
wedi  iddo  gencdlu  Mcthnselah,  300  nilyncdd,  yr  liyn  a'igwnai  yn 
365  mlwydd  oud  pan  y  cyri>mer*yd  ef  i  fyny  (aln.  22,23).»  A 
Methuseiah  a  fu  íyw  wedi  iddo  ^enedlu  Lam»eh,  782  mlynedd, 
yr  liyn  a'i  gwnai  yn  9üy  mlwydd  oed  pan  y  bu  farw  (adn.  26,27). 
A  Laroech  a  fu  fyw  wedi  iddo  genedlu  Noah,  595  mlyii' d^l,  yr 
byn  a'i  gwnai  yn  777  mlwydd  oed  pan  ▼  bu  farw  (a<ln.  30,  31). 

Yu  unol  á'r  cyfrif  hwu,  bu  Adda  farw  yn  y  930  flwyddyn  o 
eedran  y  byd  ;  cymmerwyd  ìínnch  yn  y  987  ;  bu  farw  Setb  yu 
y  10-12;  Enos  yn  y  1140;  Cenan  yn  y  1235;  Mahalaleel  yn  y 
1290;  Jered  yn  y  1422;  Lamrch  yn  y  1651 ;  a  Methuselah  yn 
y  1656,  yn  yr  hon  flwyddyn  y  daeth  y  diluw. 

Felly  yr  oedd  Noah  yn  84  mlwydd  oed  pan  fu  farw  Enos,  17ft 
pan  fu  farw  Cenan,  234  pan  fu  farw  Mahalaleel,  366  pan  fu  farw 
Jered,  595  pan  fu  farw  Lamech,  a  600  pan  fu  farw  Methuselah. 

Oddiwrth  hyn  gallwn  wejed  fod  Ënos,  Cenau,  Mahalaleel, 
Jered,  Methuselah,  Lamech,  a  Noah,  oll  yn  byw  ar  y  ddaear  yr 
un  pryd  ;  a  bod  Enos,  Cenan,  Mahalaleel,  Jered,  Methuselah,  a 
Lamech,  oll  yn  adnabyddus  o  Adda  a  Noah. 

Mae  yn  hawdil  ddigon  i  weled,  oddiwrth  y  petbau  blaenorol, 
nid  yn  unig  pa  fodd  y  daeth  gwybodaeth  o  Dduw  i'r  byd,  ond  arba 
egwyddor  yr  oedd  yn  cael  ei  chadw  ;  oddiar  yr  amser  y  rhoddwyd 
hi  gyntaf,  cadwyd  hi  yn  nieddyliau  dynion  cyûawn,  y  rhai  a'i  dys- 
gent  nid  yn  unig  i*w  hiliogaelh,  ond  i'r  byd ;  fel  nad  oedd  anghen 
am  ddadguddiad  uewydd  i  ddyn,  orìdiar  giead  Adda  hyd  Noah, 
er  rboddi  iddynt  feddylddrych  neu  dyb  o  fodoliaetb  rhyw  Dduw; 
ac  nid  yn  unig  rhyw  Dduw,  ond  y  gwir  a'r  bywiol  Dduw. 

"Wedi  olrhain  amseryddiaeth  y  byd  o  Adda  hyd  Noah,  cawn  yn 
awr  ei  olrhain  o  Noah  i  Abraluun.  Yr  oedd  Noab  yu  502 
mlwydd  oed  pan  y  ganwyd  Sem;  yn  mhen  98  inlynedd  wedi 
hyny  daeth  y  diluw,  yr  hyn  a  wnai  oedran  Noah  yn  OUOrulwydd. 
Ac  hysbysir  ni  gan  Moses  i  Noah  fyw  ar  ol  y  diluw  350  tulyn- 
edil,  yr  hyn  a'i  gwnai  yn  950  pan  y  bu  farw.     Gen.  ix,  28,  29. 

Yr  oedd  Sem  yn  100  mlwydd  oed  pan  anwyd  Arphaxad.  Gen. 
xi,   10.     Yr  oedd   Arphuxad  yn   35  pan    anwyd  Seluh  (xi,  12); 

*  Yii  ol  vt  Hen  Destamer.t.  Ain  ocdruu  Euocb,  edryclier  y  Cuv«iuui* 
aud  C'<muiauüiucuts,  scc.  iii,  24. 


1.1 

Vl«h  yn  30  pan  anwyd  Heber(xi,  14);  Hober  yn  31  pan  anwjd 
Palegi  yn  nyddian  yr  hwn  y  rbsnwyd  y  ddamr  (xi,  !(>);  Pelog 
yn  30  pan  anwyd  Reu  (xi,  18);  Reu  yn  39  pati  anwyd  Serug 
(xi,  20);  Serog  yn  80  pan  anwyd  Nachor  (xi,  22) ;  Naclior  yn 
29  pan  anwyd  Terab  (xi,  24) ;  Terali  yu  70  pan  anwyd  Haran  ao 
Ahraham  íxi,  2(i). 

Hfae  rhyw  anhawsdra  vn  yr  hnnesa  rycld  Moses  am  enedigaeth 
Abraliam.  Tybia-rliai  na  chafodd  Abraham  ei  eni  nes  yr  oedd 
Terah  yn  130  mlwydd  oed.  Tynir  y  casgliad  hwn  o  amrywiol 
i'auau  ti'r  ysgiythyrau,  y  rliii  nid  ydynt  o  un  dyben  i  ni  yn 
hresennol  i'w  dyfynn,  Nid  yw  ychwaith  o  uu  pnys  i  ni,  pa  un  a 
oedd  Ahraliam  wedi  ei  en«i  pan  oedd  Terah  yn  70  mlwydd  oed, 
neu  130.  Ond  fel  na  byddo  un  aramhcuaeth  yn  gorphwys  ar 
feddwi  neh,  mewn  perthuias  i'r  pwnc  sydd  yn  l'wyaf  neillduol 
dan  ein  syl*,  wrth  roddi  yr  amseryddiaeth  presennol,  cawn 
ddyddio  gencdigaeth  Abraham  yn  ol  y  gyfnod  olaf,  hyny  yw 
pan  oedd  Terah  yn  130  mlwydd  oed.  Ymddengys  oddiwrth  \ 
cyl'rif  liwn,  fod  o'r  diluw  hyd  enedigaeth  Abrahara  352  o  flyu- 
yddoedd. 

Dywed  Moses  wrthym  i  Sem  fyw  wedi  iddo  genedlu  Arphasad 
•500  (tîen.  xi,  1!);  hyn  wedi  ei  ychwanegu  at  100  mlynedd,  yr 
hyn  oedd  ei  oedran  pan  anwyd  Arphaxad,  a'i  gwna  yn  600 
mUwdd  oed  pan  y  bn  farw.  Ba  Arphaxad  fyw  wedi  iddo  gen- 
edlu  Selah,  403  rnlynedd  (xi,  13);  hyn  wedi  ei  ychwanegu  at 
3.3  ralynedd,  yr  liyn  oedd  ei  oedran  pan  anwyd  Selah,  a'i  gwna 
yn  -Î38  mlwydd  oed  pan  y  bu  farw.  lîu  Selah  fyw  wedi  iddo 
genedlu  Heber,  403  inlynedd  (xi,  15) ;  hyn  wedi  ei  ychwanegu  at 
30  inlynedd,  yr  hyn  oedd  ei  oedran  pan  anwyd  Heber,  a'i  gwna 
yn  433  mlwydd  oed  pan  y  bu  farw.  Bu  Heber  íy\r  wedi  iddo 
geuedlu  Peleg,  480  mlynedd,  (xi,  17);  hyn  wedi  ei  ychwanega 
at  34  mlynedd,  yr  hyn  oedd  ei  oedran  pan  anwyd  Peleg,  a'i 
gwna  yn  4til  pan  y  bu  farw.  Iìu  Peleg  fyw  wedi  iddo  genedlu 
Reu,  209  mlynedd  (xi,  19) :  hyn  wedi  ei  ychwanegu  at  30  mlyn- 
edd,  yr  hyn  oedd  ei  oedran  pan  anwyd  Reu,  a'i  gwna  yn  239 
uilwydd  oed  pan  y  bu  farw.  Bn  Reu  fyw  wedi  iddo  genedla 
Serug,  207  ralynedd  (xi,  21)  ;  hyn  wedi  ei  ychwanegu  at  32 
mlynedd,  yr  hyn  oedd  ei  oedran  pan  anwyd  Sorug,  a'i  gwna  yn 
239  mlwydd  oed  pan  y  bu  farw.  lìu  Serug  fyw  wedi  iddo  gen- 
edlu  Nachor,  200  mlynedd  (xi,  23)  ;    hyn   wodi  ei  ychwanegu  at 


14 

30  mlynedd,  yr  hyn  oeâd  ei  oeJran  pan  anwyd  Nachor,  n'i  gwua.  • 
yn  230  mlwydd  oed  pan  y  bu  farw.  Bu  Nachor  i'yw  weji  ijd» 
Renedlu  TeYah,  119  nilynedd  (xi,  25);  hyn  wedi  ei  ychwanegu 
at  29  mlynedd,  yr  hyn  oedd  ei  oedran  pan  anwyd  Terah,  a'i 
gwna  yn  148  mlwydd  oed  pan  y  bu  farw.  Yr  oedd  Terah  yn 
130  mlwydd  oed  pan  anwyd  Abrabam,  a  mnddylir  iddo  fyw  75 
mlynedd  ar  ol  ei  eneJigaeth,  yr  hyn  a'i  gwna  yn  225  mlwydd 
oed  pan  y  bu  faiw. 

Yn  unol  â'r  cyfrif  diweddaf  hwn,  bu  Peleg  farw  yn  y  1996 
ílwyddyn  o  oedran  y  byJ,  Nachor  yn  y  1997,  a  Noah  yn  y 
2006.  Felly,  bu  Peìeg,  yn  nyddiau  yr  hwn  y  rhanwyd  y  Jdaear, 
a  Nachor,  tadcu  Abraham,  eill  dau  farw  o  flaen  Noah — y  cyn- 
taf  yn  239  mlwyJd  oeJ,  a'r  olaf  yn  I4S;  a  phwy  na  all  weled 
fod  yn  rhaid  eu  bod  wedi  cael  adnabyJJiaeth  hir  ac  agos  o  Noah  ? 

Bu  Reu  farw  yn  y  2026  flwyJJyn  o  oedran  y  byd,  Serug  yn 
y  2049,  Terah  yn  y  2083,  Arphaxad  yn  y  2096,  Selah  yn  y 
2126,  Sein  yn  y  2158,  Abraham  yn  y  21S3,  ac  Heber  yn  y  2187, 
yr  hyn  oedd  bedair  blyneJd  ar  ol  marwolaeth  Abraham.  Ac 
Heber  oedd  y  pedwerydd  o  Noah. 

Yr  oedd  Nachor,  brawd  Abraham,  yn  58  mlwydd  oed  pan  y 
bu  Noah  farw,  Terah  yn  128,  Serug  yn  187,  Reu  yu  219, 
Heber  283,  Selah  yn  313,  ArphaxaJ  yn  344,  a  Sem  yn  448. 

Ymddengys  oddiwrth  y  cyfiif  hyri,  fod  Nachor,  brawd  Abraham  , 
Terah,  Nachor,  Serug,  Reu,  Peleg,  Heber,  Selah,  ArphaxaJ,  Sem, 
a  Noab,  oll  yn  byw  ar  y  ddaear  yr  un  pryd  ;  a  boJ  Abraham  yn 
18  mlwydd  oed  pan  fu' farw  Reu,  41  pan  fu  farw  Serug  a'i  frawd 
Nachor,  75  pan  fu  farw  Terah,  88  pan  fu  farw  Arphasad,  118 
pan  fu  farw  Selah,  150  pan  fu  farw  Sem,  ac  i  Heber  fyw  bedair 
blynedd  ar  ol  marwolaeth  Abraliam.  A  bod  Sem,  Arphaxad, 
Selah,  Heber,  Reu,  Serug,  Terah,  a  Nachŵr,  brawd  Abraham 
ac  Abraham,  oll  yn  byw  yr  un  pryd.  A  bod  Nachor,  brawù 
Abraham,  Terah,  Serug,  Reu,  Heber,  Selah,  Arphaxad,  aSem,oll 
yn  adnabyddus  o  Noah  ac  Abraham. 

Yn  awr  yr  ydym  wedi  olrhain  amsBryddiaeth  y  byd,  yn  unol 
á'r  hanes  a  roddir  yn  ein  bibl  pres^nnol,  o  AJJa  hyd  Abraham, 
bc  wedi  penderfynu  yn  eglur  tuhwnt  i  bob  dadl,  nad  oedd  un 
anhawsdra  i  gadw  y  wybodaeth  o  DJuw  yu  y  byd  o  greadigaeth 
Adda,  a'r  amlygrwydd  a  roJdwyd  i'w  hiliogaeth  uniongyrchol, 
megys  y  dangoswyd  yn  y  rhan  flaenaf  o'r  ddp.rlith  hon,  fel  y  gall 


!5 

j  myfyrwyr  yn  y  dosparlh  lmu  beidio  gadaeì  un  ammheuaeth  yn 
eu  tneddyliau  ar  y  pwnc  hwn  ;  o  herwydd  gallant  gaufud  yn 
rhwydd  ei  bnd  yn  anmhosibl  idjü  fod  i'el  arall,  ond  fo:l  yn  rhaid 
fod  gwybodaeth  o  fodoliaeth  Duw  yn  parhau  o  dad  i  fab,  fel 
mater  o  draddodiad  o  leiaf ;  cauys  ni  allwn  dybie.d  fod  gwbodaetli 
o  ffaith  bwysig  fel  hyn  yn  budoli  yn  meddwl  neb  o'r  personau 
crybwylledig,  heb  eu  bod  yn  ei  gwneuthur  yn  hysbys  i'w  hiliog- 
aeth. 

Yr  ydym  yn  awr  wedi  dangos  pa  fodd  y  daeth  y  dyb  gyntaf  i 
fodoli  yn  /neddwl  unrhyw  ddyn  fod  y  fath  fôd  â  Duw  i'w  gael, 
yr  hwn  oedd  wedi  creu  ac  yn  cynnal  pob  peth  ;  mai  »  achos  yr 
amlygrwydd  a  roddodd  efe  gyntaf  i'n  tad  Adda,  pan  y  safodd  yn 
ei  bresennoldeb,  ac  yr  ymddanodd  ag  ef  wyneb  yn  wyneb,  yn  yr 
amser  y  cal'odd  ei  greu. 

Gadewch  i  ni  sylwi  yma,  mai  wedi  i  ryw  gyfran  o'r  teulu  dynol 
gael  eu  gwneyd  yn  wybodus  o'r  ffaith  bwysig  o  fod  Duw  yn 
bodoli,  yr  hwn  sydd  wedi  creu  ac  yn  cynnal  pob  petli,  bydd 
helaethrwydd  eu  gwybodaeth  am  ei  gymmeiad  a'i  ogoniant  yn 
ymddibynu  ar  eu  diwydrwydd  a'u  ffyddlondeb  yn  ei  geisio,  nes 
fel  Enoch,  hrawd  Jered,  a  Moses,  i  feddu  ffydd  yn  Nuw,  a  gallu 
i'w  weled  ef  wyneb  yu  wyneb. 

Yr  ydym  yn  awr  wedi  gosod  allan  yu  eglur  pa  fodd  y  mae,  a 
plia  fodd  yr  oedd,  Duw  yn  dyfod  yn  wrthddrych  ffydd  i  fodau 
rhesymol  ;  ac  hefyd,  ar  ba  sylfaen  y  gosodwyd  y  dysíiolaeth  ag 
oedd  yn  annog  y  Saint  cyntefig  i  chwilio  yn  ddiwyd  am,  a  chyr- 
haedd  gwybodaeth  o  ogoniant  Duw  ;  ac  yr  ydym  wedi  canfod 
inai  tystiolaeth  ddynol,  a  thystiolaeth  ddynol  yn  unig,  oedd 
yu  achosi  yr  ymchwiliad  liwn,  yn  y  lle  cyntaf,  yn  eu  meddyliau. 
Y  grediniaeth  ydoedd  a  roddent  i  dystiolaeth  eu  tadau  :  ac  wedi 
i'r  dystiolaeth  hon  gynhyrfu  eu  meddyliau  i  chwiiio  am  wybodaeth 
o  Dduw,  yr  oedd  yr  ymchwiliad  yn  fynych  yn  terfynu,  ie,  yn 
wastad  yn  terfynu,  pau  yn  cael  ei  ddefnyddio  yn  iawn,  yn  y  dar- 
gaiilyddiaduu  mwyaf  gogoneddus  ac  mewn  sicrwydd  tragwyddol. 


DARLITH   III. 

Yr  ydym   wedi   dangos  yn  yr   ail  ddarlith,  pa  fodd  y  daeth 
gwybodaetli  o  fodoliaetb  Duw  i'r  byd;  a  thrwy  ba  foddion  y  cyf- 


Ifl 

ìwynwyd  y  drychftìddyllati  cyntaf  i  feddwl  dyuion  fod  y  fath  fòi 
yu  ddiau  yn  bodoli ;  ac  mai  trwy  y  wybodaeth  arn  ei  fodoliactli 
y  cafwyd  sail  i  weithredu  ffydd  ynddo,  fel  yr  unig  fôd  yn  yr  hwu 
y  gallfti  (Tydd  ganolbwyntio  am  fywyd  ac  iachawdwiiaHih  ;  o  hnr- 
wyild  ni  allíii  tTydd  ganolhwyntio  niewn  bod  nad  oes  genym  aii 
meddylddrych  yn  ei  gylch,  canys  y  mae  meddylddrych  aui  ei  fod- 
oliaeth  ytt  y  Ile  cyntnf,  yn  hanfodol  er  gweithredu  ffydd  ynddo. 
líhuf.  x,  14.  "  I'a  fodrl  gan  hyny  y  galwant  ar  yr  hwn  ni  chred- 
asant  ynddo  ?  a  pha  fodd  y  credant  yn  yr  liwn  ni  chlywsant  am 
dano  ?  a  pha  fodd  y  clywant  heb  bregethwr''  (neu  un  wedi  ei 
ddanfon  i  ddweyd  wrthynt)?  Felly,  ynte,  mae  ffydd  yu  dyfod 
trwy  glywed  gair  Dnw.     Cyfieithad  newydd. 

Gwnawn  sylwi  yma  fod  tri  pheth  yn  anghenrheidiol,  cyn  y  ga!l 
un  bod  rhesymol  a  gwybodus  weithredu  fí'ydd  yn  Nuw  er  cael 
bywyd  ac  iachawdwriaerjh. 

Yn  gyntaf,  y  meddylddryeh  o'i  fod  yn  gwirioneddol  fodoli. 

Yn  ail,  meddylddrych  cywir  am  ei  gymmeriad,  ei  berffeith- 
rwydd,  a'i  briodoleddau. 

Yn  drydydd,  gwybodaëth  drwyadl  fod  y  dull  o  fywyd  ag  y  mae 
ef  yn  ddilyn,  yn  unol  â'i  ewyìlys.  Oble.gld  heb  adnabyddiaeth 
o'r  tair  ffaith  bwysig  byn,  bydd  raid  fod  ffydd  pob  bod  rhesymol 
yn  anmherffaith  a  diHYwyth  :  ond  gyda'r  dealltwriaeth  hyny,  geill 
ddyfod  yu  berffailh  a  ffrwythlawn,  yn  llawn  cyfiawnder,  er  clod  a 
gogoniant  i  Dduw  y  Tad,  a'r  Arglwydd  Iesu  Grist. 

Wedi  dyfod  yn  adnabyddus  o'r  ffordd  y  daeth  y  meddylddrych 
am  ei  fodoliaeth  i'r  byd,  yn  gystal  â'r  ffaith  am  ei  fodoliaeth,  awu 
yn  mlaen  i  sylwù  ar  ei  gymmeriad,  ei  berffeithrwydd,  a'i  briodol- 
eddau,  fel  y  gallo'r  dosparth  yma  weled,  nid  yn  unig  y  tir  sydd 
ganddynt  i  weithredu  ffydd  ynddo  ef,  er  bywyd  ac  iachawdwriaeth, 
ond  y  rhesymau  a  ull  yr  holl  fyd  hefyd,  mor  bell  ag  y  mae  r 
meddylddrych  am  ei  fodoliaeth  wedi  cyrhaedd,  feddu  cr  gweithredu 
fîydd  ynddo  ef,  yr  hwn  yw  Tad  pob  peth  byw, 

Megys  ag  yr  yrdym  wedi  bod  yu  ddyledus  i  ddadguddiad  ät 
roddodd  Duw  o  houo  ei  hun  i'w  greaduriaid,  yn  y  lle  cyntaf,  am 
y  medrlylddrych  o'i  foduliaeth;  felly  yn  yr  un  raodd  yr  ydym  yn 
ddyledus  i'r  dadguddiadau  a  roddodd  efe  i  ni  am  ddealltwriaeth 
gywir  o'i  gymmeriad,  ei  berfieilhderau,  a'i  briodoleddau ;  oblegid. 
heb  y  d::dguddiadau  a  roddodd  efe  i  ni,  nis  gallai  un  dyn  trwy 
chwilio   gael  allan  Dduw,     Job  xi,  7,  8,  9.      I  Cor.  ii,  9,  10,  11. 


n 

~*4  ìîithr  fel  y  inae  yii  ysgrifenedig,  Ni  welodd  llygad,  ac  nS  chlyw- 
odd  clust,  ao  ni  ddaeth  i  galon  dyn,  y  pethau  a  ddarparodd  Duẃ 
i'r  rhai  a'i  carant  ef ;  eithr  Duw  a'u  heglurodd  i  ni  trwy  ei  Ys- 
bryd;  canys  yr  Ysbryd  sydd  yn  chwilio  pob  peth,  'i'e,  dyfnion 
bethau  Duw  hefyd.  Canys  pa  ddyn  a  edwyn  bethau  dyn,  ond 
ysbryd  dyn  yr  hwn  sydd  ynddo  ef  ?  Felly  hefyd,  pethau  Duw 
nid  edwyn  neb,  ond  Ysbryd  íluw.'' 

Wedi  dweyd  'cymmaint  á   hyna,  awn  yn   mlaen   i   sylwi  ar  y 
cymmeriad  a  roddodd  y  dadguddiadau  o  Dduw. 

Mae  Moses  yn  rhoddi  yr  hanes  canlynol  yn  Exod.  xxxiv,  6. 
"  A'r  Arglwydd  a  aeth  heibio  o'i  tìaen  ef,  ac  a  lefodd,  Jehofti » 
Jehofa,  y  Duw  trugarog,  a  graslawn,  hwyrfrydig  i  ddig,  ac  aml  o 
drugaredd  a  gwirionedd.''  Salin  ciii,  6,  7,  8.  "  Yr  Arglwydd 
sydd  yn  gwneuthur  cyfiawnder  a  barn  i'r  rhai  gorthryniedig  oll. 
Hysbysodd  ei  flyrdd  i  Moses;  ei  weithredoedd  i 'feibion  Israeh 
Trugarog  a  graslawn  yw  yr  Arglwydd,  hwyrfrydig  i  lid,  a  mawr 
o  drugarogrwydd."  Salm  ciii,  17,  18.  "  Ond  trugaredd  yr  Ar- 
glwydd  sydd  o  dragywyddoldeb  hyd  dragywyddoldeb,  ar  y  rhai  a'i 
hofnant  ef,  a'i  gyrìawnder  i  blant  eu  plant,  i'r  sawl  a  padwant  ei 
gyfammod  ef,  ac  a  gofjant  ei  orcbymynion  i'w  íwneuthur.''  Saliu 
xc,  2.  "  Cyn  gwneuthur  y  mynyddoedd,  a  tì'urfio  o  houoch  y 
ddaear  a'r  byd,  hyd  y  nod  o  dragywyddoldeb  hyd  dragywyddoldeb, 
chwi  ydych  Ddüw.''  fíebreaid  i,  10,  11,  12.  "  À  chwychwi,  Ar- 
glwydd,  yn  y  dechreuad  a  sylfaenasoch  y  ddaear;  a  gwaith  eich 
dwylaw  chwi  yw  y  nefoedd :  hwynt-hwy  a  ddarfyddant,  ond 
chwychwi  sydd  yn  parhau  ;  a  hwynt  hwy  oll  fel  dilledyn  a  hen- 
eiddiant;  ac  megys  gwisg  y  plygwch  ch.vi  hwynt,  a  hwy  a  new- 
idir  ;  ond  chwychwi  yr  un  ydych,  a'ch  blynyddoedd  ni  phallant." 
lago  i,  17.  "  Pob  rhoddiad  daionus.  a  phob  rhodd  berffaith,  oddi 
uchod  y  mae,  yn  disgyn  oddiwrth  Dad  y  goleuni,  gyda'r  hwn  nid 
oes  gyfnewidiad,  na  chysgod  troëdigaeth."  Mal.iii,6.  "Canys 
myfi  yr  Arglwydd  ni'm  newidir;  atn  hyny,  ni  ddyfethwyd  chwi, 
meibion  Jacob.'' 

Llyfr  Gorchymynion,  pen.  ii,  yn  dech'reu  yn  y  drydedd  linell 
o'r  rhan-ymadrodd  cyntaf.  "  Oblegid  nid  yw  yr  Arglwydd  yn 
rhodio  ar  hyd  llwybrau  ceiruion,  n:ic  ychwaith  yn  troi  ar  y  deheu 
na'r  aswy,  nac  yn  gwyro  oddiwrth  vr  hyp  y  mae  wedi  ddweyd  ; 
'am  hyny,  mae  ei  lwybrau  yu  uniawn,  a'i  yrfa  yn  un  cylchdrò 
'tragywyddol.''     Llyfr  GorchyinyniciD,  pea.  xxxvii,  I.     "Gwrar- 


18 

dewch  är  lais  yr  Arglwydd  eich  Duw,  byd  y  nod  Alpha  ac  Ome?»; 
y  dechreu  a'r  diwedd,  gyrfa  yr  hwn  sydd  yn  un  cylchdro  tragy- 
wyddol,  yr  un  cldoe,  heddyw,  ac  yn  dragywydd." 

Numeri  xxiii,  19.  "  Nid  dyn  yw  Duw,  i  ddywedyd  celwydd  ; 
na  ìuab  dyn,  i  edifarhau."  1  Toan  iv,  8.  "  Yr  hwn  nid  yw  yti 
caru,  ni  adnabu  DdttWj  oblegid  Duw,  cariad  yw.''  Actau  X,  34. 
"  Yna  yr  agorodd  Pedr  ei  enau,  ac  a  ddywedodd,  Yr  wyf  yn  deall 
mewn  gwirionedd,  nad  ydyw  Duw  dderbyniwr  wyneb;  ond  yn 
luhob  cenedl,  y  neb  sydd  yn  ei  ofni  ef,  ac  yn  gweithredu  cyfiawn- 
der,  sydd  gymmeradwy  gauddo  el'.'' 

Oddiwrth  y  tystiolaethau  blaenorol  dysgwn  y  pethau  canlynol 
inewu  perthynas  i  gymmeriad  Duw. 

Yn  gyntaf,  ei  fod  ef  yn  Dduw  cyn  î'r  byd  gael  ei  greu,  ac  mai 
yr  un  Duw  oedd  efe  wedi  iddo  gael  ei  greu. 

Yn  ail,  ei  fod  ef  yn  drugarog  a  graslawn,  hwyrfrydig  i  lid,  a 
llawn  daioni,  a'i  fod  ef  felly  o  dragywyddoldeb,  a  bydd  hyd 
dragywyddoldeb. 

Yn  drydydd,  nad  ydyw  yn  cyfnewid,  ac  uad  oes  troedigaeih 
yn  pertliyu  iddo;  ond  mai  yr  un  ydyw  o  dragywyddoldeb  i  dra- 
gywyddoîdeb,  yr  un  ddoe,  heddyw,  ac  yn  dragywydd  ;  a  bod  ei 
yrfa  yn  un  cylchdro  tragywyddol,  heb  un  gwyrad. 

Yn  bedwerycìd,  ei  fod  yu  Dduw  geirwir,  ac  nas  gall  fod  ya 
gelwyddog. 

Yn  bummed,  nad  yw  ddim  yn  dderbyniwr  «yneb;  ond  yn 
mhob  cenedl,  y  neb  sydd  yn  ofni  Duw,  ac  yn  gweithreda  cyfiawu- 
der,  sydd  gymmeradwy  gauddo  ef. 

Yn  chwechfed,  mai  cariad  yw. 

Mae  adnabycìdiaeth  o'r  priodoleddau  hyn  yn  y  cymmeriad 
dwyfol,  yn  auhebgorol  anghenrheidiol,  mewn  trefn  i  ffydd  unrhyw 
í'od  rhesymol  allu  canolbwyuíio  ynddo  ef  ara  fywyd  ac  iachawd- 
wriaeth.  Oblegid,  os  na  chredai,  yn  y  lle  cyntaf,  ei  t'od  ef  yn 
Dduw,  hyny  yw,  creawdwr  a  cfaynnaliwr  pob  peth,  nis  gallai 
ganoìbwyntio  ei  ffydd  ynddo  ef  am  fywyd  ac  iaebawdwriaeth, 
rhag  ofn  y  byddai  i  rywun  inwy  nag  ef  gtoesi  ei  holl  drefniad«u, 
ac  y  buasai  yntau,  fel  duwiau  y  paganiaid,  yu  analltii>gi  gytíawni 
ei  addewidion  ;  ond  pan  welir  ei  fod  yn  Ddtiw  dros  bawb,  o  dra- 
gywyddoldeb  hyd  dragywyddoldeb,  yn  greawdwr  a,  chynnaliwr 
$>ob  petli,  uis  gall  y  fatfa  ofn  fodoli  yn  meddwl.y  rhai  hyny  aydd 


19 

vu  gosoJ  eu  hymddirieJ  ynJdo,  uc   l'elly  yn  y  peth   liwn   gall  «u 
ffydd  foJ  yn  ddianwadal. 

OnJ  yu  ail;  oni  buasai  ei  foJ  ef  yn  drugarog  a  graslawn,  yii 
hwyrfrydig  i  lid,  hir-ymarhous,  a  llawn  Jaioni,  y  fath  ydyw 
gwendid  y  natur  JJynol,  ac  uior  fawr  ydyw  breuder  ac  auinher- 
fieithrwydd  dynion,  fel  oni  bai  eu  boJ  yn  creJu  fod  y  rhagor- 
iaethau  hyn  yn  bodoli  yn  y  cyuimeriad  dwyfol,  ni  allai  y  ffydd 
anghenrheidiol  er  iachawdwriaeth  byth  fodoli ;  o  herwyJJ  cym- 
raerai  ammheuaeth  le  ffydd,  a  byddai  y  cyfryw  sydd  yn  ymwyb- 
odol  o'u  gw«ndid  a'u  sefyllfa  agored  i  bechu,  mewn  ammheuaoth 
barhaus  ynghylch  iachawdwriaeth,  oni  buasai  y  meddylddrych  & 
feddant  am  ragoroldeb  cymmeriad  Duw,  ei  fod  yn  hwyrfrydig  i 
lid  ac  yn  hir  ei  amynedd,  àp  o  uatur  faddeugar,  ac  yn  madcleu 
anwiredd,  camwedd,  a  phechod.  Mae  meddylddrych  o'r  ffeithiau 
hyn  yn  symud  ymaith  ammheuaetb,  ac  yn  gwneyd  ffydd  yn  neill- 
duol  o  gryf. 

Ond  y  mae  yr  un  raor  anghenrheidiol  fod  gan  ddynion  y 
meddylddrych  o'i  fod  yn  Dduw  anghyfnewidiol,  er  ruwyn  cael 
ffydd  ynddo,  ag  ydy  w  cael  y  meddylddrych  o'i  fod  yn  raslawn  ac  yn 
hir-ymarbous  ;  o  herwydd  heb  y  rneddylddrych  o  anghyfnewidiol- 
deb  yn  nghymmeriad  y  Duwdod,  cymmerai  ammheuaeth  le  ffydd. 
Ond  pan  yn  meddu  y  meddylddrych  nad  yw  yn  gyfn^widiol,  y 
mae  ffydd  yn  cydio  gafael  ar  y  rhagoriaethau  sydd  yn  ei  gym- 
meriad  gydag  ymddiried  diysgog,  gan  gredu  ei  fod  ef  yr  un  ddoe, 
heddyw,  ac  yn  dragywydd,  a  bod  ei  yrfa  yn  un  cylchJro  tragy- 
wyJJol. 

Ac  etto,  mae  y  meddylddrych  o'i  fod  yn  Dduw  geirwir  a  digel- 
wyddog,  yr  un  mor  angheniheidiol  er  gweithredu  ffydd  ynddo  â'r 
meddylddrych  o'i  anghyfnewidioldeb.  Oblegid  heb  y  meddyl- 
ddrych  o'i  foJ  yn  Dduw  geirwir  a  digelwyddog,  nid  allai  yr  ym- 
ddiried  anghenrbeidiol  yn  ei  air,  er  gweitlnedu  ffydd  ynddo,  byth 
l'odoli.  Ond  trwy  feddu  y  meddylddrych  nad  dyn  ydyw,  i  dJy- 
wedyd  celwydd,  y  mae  yn  rhoi  gallu  i  feddyliau  dynion  i 
weithredu  ffydd  ynddo, 

Ond  y  mae  yn  aughenrheidiol  hefyd  fod  gan  ddynion  y  meddyl- 
Jdrych  nad  ydyw  ef  yn  dderbyniwr  wyneb,  oblegid  er  meddu  y 
meddylddrych  o'r  holl  ragoriaetliau  ereill  yn  ei  gymmeriad,  a'r 
un  hon  yn  eisieu,  nis  gallai  dynion  weithredu  ffydd  ynddo  ef; 
•o.herwydd  pe  byddai  yn  dderbyniwr  wyneh,  nis  gallent  ddwcyd 


20 

beth  fyddai  eu  bifcintiaw,  na  pha  fodd  yr  awdurdodwyd  hwyut  i 
weithiedu  ffydd  ynddo,  neu  pa  un  a  Bwduidodwyd  hwynt  i  wneyd 
hyny  erioed,  eithr  byddai  raid  fbd  y  cyfan  yn  ddyryswch;  ond 
iiid  cynt  y  mae  meddyliau  dynion  yn  dyfod  yn  adnabyddus  o'r 
gwirionedd  ar  y  pwynt  hwn  oi  fod  yn  ddidderbyn  wyneb,  nag  y 
s;welant  fod  ganddynt  awdurdod  trwy  ffydd  i  ddal  gafael  ar  fywyd 
tragywyddol,  rhodd  fwyaf  y  nef,  o  herwydd  nid  yw  Duw  dder- 
byniwr  wyneb,  a  bod  pob  dyn  yn  nihob  cenedl  yn  meddu  yr 
un  ragorfraint. 

Ac  yn  ddiweddaf,  ond  nid  y  lleiaf  pwysig  er  gueithredu  ffydd 
'jrn  Nuw,  yw  y  meddylddrych  mai  cariad  yw  ;  oblegid  er  meddu 
ýr  holl  réigoriaetliau  ereill  yn  ei  gymmeriad,  heb  yr  un  hon  i 
ddylanwadu  arnynt,  nis  gailent  gael  y  fath  lywodraeth  ryrous 
ar  feddyliau  dynion  ;  ond  pan  fyddo  y  rueddylddrych  wedi  ei 
'nlauu  yn  y  meddwl  mai  cariad  yw,  pwy  nad  all  weled  y  tìr  cynawn 
sydd  gan  fddynion  o  bob  cenedl,  llwyth,  ac  iaith,  er  gweithredu 
ffydd  yn  Nuw,  fel  ag  i  gyrhaedd  bywyd  tragywyddol. 

Oddiwrth  y  desgiiâad;;,  uchod  o  gymmeriad  y  Duwdnd,  a  roddir 
iddo  yn  y  dadguddiadau  i  ddynion,  fe  welwn  fod  sylfaen  gadarn 
er  gweithredu  íi'ydd  ynddo  ef  yn  mhlith  pob  pobl,  cenedl,  a  llwyth, 
o  oes  i  oes,  ac  o  genedlaeth  i  genedlaeth. 

Gadewch  i  ui  sylwi  yma  mai  y  blaenorol  yw  y  cymmeriad  a 
rnddir  i  Dduw  yn  ei  ddadguddiadau  i  Saint  y  dyddiau  gynt,  ac 
mai  hyny  befyd.  y«  y  cyinmeriad  a  roddir  iddo  yn  ei  ddaògudd- 
iadau  i  Saint  y  Dyddiau  Diweddaf,  fel  ag  y  roae  saint  y  dyddiau 
cyntefig,  a  rhai  y  d}ddiau  diweddaf,  yr  un  fath  yn  y  pelh  hyu  ; 
medda  Saint  y  Dyddiau  Diweddaf  gystal  seiliau  i  weitliredu 
tl'ydd  vn  Nuw,  â  Saint  y  dyddìau  gynt,  oblegid  yr  uu  cymmeriud 
*  roddir  iddo  i'r  naiil  a'r  llall. 


DARLITH    IV. 

Wedi  dangos^yn  y  drydedd  ddarlith,  fod  meddylddrychau  cywir 
o  gymmeriad  Duw  yn  anghenrheidiol  er  gweithredn  tìydd  ynddo 
i  l'ywyd  ac  iachawdwriaeth  ;  ac  mai  htb  feddylddrycbau  cywir  o'i 
gymmeiiad,  nad  allai  noeddyiiau  dynion  gael  digon  o  allu  gyda 
Duw  er  gweithredu  y  ffydd  .  ;jghenrheidiol  i  fnynhau  bywyd  tra- 
gywyddol;  a  bod  meddyWdrycb.au  cynir  o'i  gymmeriad  yn  gosod 


21 

srlfaen,  mor  bell  ag  y  mae  ei  gymmeriad  yn  pcrthyn,  er  gweith- 
redu  ffydd,  fel  ag  i  fwynhau  cytìawuder  bendithion  efengyl  Iesu 
(ìrist,  hyd  y  nod  ogoniant  tragywyddol; — cawn  yn  Bwr  fyned  yn 
mlaen  i  ddangos  y  cyssylltiad  atyäi  rhwng  meddylddrychau  eywir 
o  hriodoleddau  Dnŵ,  a  gweithrediad  ffydd  ynddo  i  fywyd  tragy- 
wyddol. 

Gadewch  i  ni  sylwi  yma,  mai  y  gnir  fwriad  ag  oedd  gan  Dduw  y 
nef  mewn  golwg  wrth  wneuthur  y  teulu  dynol  yn  adnabyddus  o'i 
briodoleddau,  oedd,  fel  y  galleut  hwy,  trwy  y  meddylddrychau  o 
fodoliaelh  ei  briod'jleddau,  gael  eu  galluogi  i  weithredu  ffỳdd 
ynddo,  a  thrwy  weithrediad  ffydd  ynddo,  i  allu  cyrhaedd  bywyd 
tragywyddol;  o  herwydd  heb  y  meddylddrych  o  fodoiiaeth  y 
priodoledlau  sydd  yn  perthyn  i  Dduw,  ni  allai  meddyliau  dynion 
í  gael  gallu  i  weithredu  ffydd  ynddo,  l'el  ag  i  ddal  gnfael  ar  fywyd 
tragywyddol.  Yr  oedd  Duw  y  nefoedd,  trwy  ddeall  yn  berfîaith 
gyfansoddiad  y  natur  ddynol  a  gwendid  dyn,  yn  gwybod  pa  beth 
oedd  eisieii  ëi  ddadgùddio,  a  pha  feddylddrychau  oedd  n-.id  eu 
planu  yn  eU  meddyliau,  ruéwn  trel'n  iddynt  gael  eu  galluogí  i 
weitnredii  fl'yó'd  yhddo  i  fywyd  tragywydd'ol. 

Wedi  d'weyd  cyiumaim  â  hyna,  awn  yn  mîaen  i  sylwi  ar  briod- 
ídeddau  Duw,  fel  eu  darluniryn  ei  ddadguddiadau  i'r  teulu  dynol, 
«ic  i  ddangos  mor  anghenrheidiol  yw  meddylddrychau  cywir  o'i 
!niodoleddau,er  galluogi  dynion  i  weithredu  ffydd  ynddo  ;  oblegid 
heb  fod  y  meddylddrychau  hyn  wedi  eu  planu  yn  meddyiiau 
dynion,  buasai  al!an  o  bwer  unrhyw  berson  neu  bersonau  i  weith- 
redu  flfydd  yn  Nuw,  fel  ag  i  gyrhaedd  bywyd  tragywyddol.  Felly 
yr  oedd  y  cyfrinachau  dwyfol  a  wnaed  i  ddyn  yn  y  lle  cyntaf, 
wedi  eu  bwriadu  i  sefydlu  yn  eu  meddyliau  y  meddylddrycbau 
;mghenrheidiol  er  eu  galluogi  bwy  i  weithredu  ffydd  yn  Nuw,  a 
thrwy  y  moddion  hyn  i  fod  yn  gyfranogion^o'i  ogoniant. 

Mae  gemra,  yn  y  dadguddiadauja  roddodd  efe  i'r  teulu  dynol, 
yr  hanes  caulynol  o'i  briodoleddau. 

Yn  gyntaf — Gwybodaeth.  Act.  xv,  18.  "  Hysbys  i  Dduw  yw 
ei  weithredoedd  oll  erioed."  Esay  xlvi,  9,  10.  "  Cofiwcli  y  pethau 
gynt  eiioed  ;  canys  myfi  ydwyf  Dduw,  ac  nid  neb  aral! ;  Duw 
ydwyf,  ac  heb  fy  math  ;  yn  myneyi  y  ditcedd  o'r  dcchreu,  ac  er 
cyut  yr  hyn  ni  wnaed  etto,  yn  dywedyd,  Fy  nghynghor  a  saifs  a'm 
ioll  ewyllys  a  wnaf," 


Yn  ail— Ffydd  neu  Allu.  Hebreaid  xi,ÎL  "  Wrth  fi*ydd  » 
ydym  yn  deall  wneuthur  y  hydoedd  trwy  air  Duw."  Genesis  i,  I 
"  Yn  y  dechreuad  y  creodd  Duw  y  nefoedd  a'r  ddaear."  Esay 
xiv,  24,  27.  "Tyngodd  Arglwydd  y  lluoedd,gan  ddywedyd,  Diau 
megys  yr  amcenais,  felly  y  bydd;  ac  fel  y  bwriedais,  hyny  a  saif. 
O  herwydd  Arglwydd  y  lluoedd  a'i  bwriadodd,a  phwy  a'i  diddyma? 
ei  law  ef  hefyd  a  estynwyd,  a  phwy  a'i  try  yn  ol  ?" 

Yn  drydydd— rrCyfiawnder.  Salm  lxxxix,,  14.  "Cyfiawndera 
barn  yw  trjgfa.  dy  orsedd-fainc.''  Esay  xlv,  21.  "  Mynegwch,  a 
nesêwch  hwynt;  cyd  ymgynghorant  hefyd:  pwy  a  draethodd  hyn 
er  cynt  ?  onid  myfi  yr  Arglwydd  ?  ac  nid  oes  Duw  arall  ond  myfi  > 
yn  Dduw  cyfiawn,  ac  yn  Achubydd."  Sephaniah  iii,  5.  "  Yr 
Arglwydd  cyfiawn  sydd  yn  ei  chanol."  Zechariah  ix,  9.  "  Bydd 
lawen  iawn,  ti  ferch  Seion  ;  a  chrechwena,  ha  feroh  Jerusalem ; 
wele,  dy  fienin  yn  dyfod  atat ;  cyfiawn  ac  achubydd  yw  efe.'' 

Yn  bedwarydd — Barn.  Saltn  lxxxix,  14.  "Cytìawnder  a  bam. 
yw  trigfa  dy  orsedd-fainc."  Deutcronomium  xxxii,  4.  "  Efe  yw 
yGraig;  perfl'aith  yw  ei  weithred;  canys  ei  holl  íTyrdd  ydynt 
i'arn  :  Duw  gwirionedd,  ac  heb  anwiredd,  cyfiawn  ac  uniawn  yw 
efe.''  Salm  ix,  7.  "  Ond  yr  Arglwydd  a  bery  yn  dragywydd  : 
efe  a  barotodd  ei  orseddfainc  i  farn."  Salm  ix,  16.  "  Adwaenir 
yr  Arglwydd  wrth  y  farn  a  wna.'' 

Yn  bummed — Trugaredd.  Salm  lxxxix,  14.  "  Trugaredd  a 
gwirionedd  a  ragfiaenant  dy  wyneb.''  Exoduá  xxxiv,  6.  "A'r 
Arglwydd  a  aeth  heibio  o'i  ílaen  ef,  ac  a  lefodd,  Jehofa,  Jehofa,  y 
Duw  trugarog  a  graslawn."  Nehemiah  i.Xj  17.  "  Etto  ti  ydwyt 
Dduw  parod  i  faddeu,  graslawn,  a  thrugarog.'' 

Ac  yn  chwechfed — Gwirionedd.  Salm  lxxxiv,  14."  Trugaredd 
a  gwirionedd  a  ragflaenant  dy  wyneb.''  Exodus  xxxiv,  6» 
le  Hwyrfrydig  i  ddig,  ac  aml  o  drugaredd  a  gwirionedd."  Deuter- 
onomiuin  xxxii,  4.  "Efe  yw  y  Graig;  perflTaith  yw  ei  weithred* 
canys  ei  holl  fl'yrdd  ydynt  farn  :  Dtiw  gwirionedd,  ac  heb  anwir- 
edd,  cylìawn  ac  nniawn  yw  efe."  Salm  xxxi,  ô.  "  l'th  law  y 
gorchymynaf  fy  ysbryd ;  gwaredaist  fi,  0  Arglwydd  Dduw  y 
gwirionedd." 

Gyda  ychydig  o  adfyfyriad  gellir  gweled,  fod  y  meddylddrych 
o  fodoliaeth  y  priodoleddau  hyn  yn  y  Duwdod  yn  anghenrheidiol 
cr  galluogi  unrhyw  fod  rhesymol  i  weithredu  ffydd  ynddo  ef;  o 
herwydd  heb  y  meddylddrych  0  fodpliaeth  y  priodoleddau  hyn  yn 


23 

y  Duwdod,  ni  allai  dynion  weithredu  ffydd  ynddo  i  fywyd  ac 
iachawdwriaeth ;  gan  weled  mai  heb  y  wybodaeth  o  bob  peth,  ni 
nllasai  Duw  achub  unrhyw  gyfran  o'i  greaduriaid;  o  herwydd 
trwy  y  wybodaeth  sydd  ganddo  ef  o  bob  peth,  o'r  dechreu  i'r 
diwedd,y  mae  yn  cael  ei  alluogi  i  roddi  y  dealltwriaeth  hwnw  i'w 
greaduriaid,  trwy  yr  hwn  y  gwneir  hwynt  yn  gyfranogion  o  fywyd 
tragywyddol ;  ac  oni  bai  fod  y  meddylddrych  yn  bodoli  yn  roedd- 
yliau  dynion,  fod  Duw  yn  meddu  pob  gwybodaeth,  ni  fuasai  yn 
bosibl  iddynt  weithredu  ffydd  ynddo  ef. 

Ac  nid  yw  yn  llai  anghenrbeidiol  fod  gan  ddyniou  y  meddyl» 
ddrych  o'r  briodoledd  o  allu  yn  y  Duwdod  ;  o  herwydd  oni  bai 
íod  gan  Dduw  allu  dros  bob  p.eth,  a'i  fod  yn  alluog  trwy  ei  allu  i 
]ywodraethu  pob  peth,  a  thrwy  hyny  waredu  ei  greaduriaid  ag 
sydd  yn  yraddiried  ynddo  ef,  rhag  gallu  pob  bodau  a  allent  ym- 
geisio  eu  dinystrio,  pa  un  bynag  ai  yn  y  nefoedd,  ar  y  ddaear,  neu 
yn  uffern,  ui  allasai  dynion  gael  eu  hachub.  Ond  tra  fyddo  y 
raeddylddrych  o  fodoliaeth  y  briodoledd  hon  wecli  ei  pblanu  yn  y 
raeddwl,  teimla  dynion  fel  pe  na  byddai  ganddynt  ddim  i'w  ofni, 
y  rhai  sydd  yn  ymddiried  yn  Nuw,  gan  gredu  fod  ganddo  ef  allu 
i  achub  pawb  sydd  yn  dyfod  ato  byd  yr  eiihal'. 

JVIae  yn  angbenrheidiol  hefyd,  mewn  trefn  i  weithredu  ffydd 
yn  Nuw  i  fywyd  ac  iachawdwriaetb,  fod  gan  ddynion  y  meddyl- 
ddrych  o  fodoliaeth  y  briodoledd  o  gyfiawnder  ynddo  ;  o  herwydd 
heb  y  meddylddrych  o  fodoliaeth  y  briodoledd  hon  yn  y  Duwdod, 
ni  allai  dynion  gael  ymddiried  digonol  i  roddi  eu  huuain  o  dan  ei 
arweiniad  a'i  gyfarwyddyd;  o  herwydd  llenwid  hwynt  ag  ofn  ac 
ammheuaetb,  rhag  i  farnwr  yr  hoil  ddaear  beidio  gwneyd  yn 
jawn;  ac  felly,  gwnai  ofn  neu  ammheuaeth,  yn  bodoli  yn  y 
meddwl,  rwystro  y  posiblrwydd  o  weithrediad  ffydd  ynddo  ef  er 
hywyd  ac  iachawdwriaeth.  Ond  wedi  i'r  meddylddrych  o  fodol- 
íaeth  y  briodoledd  o  gyfiawnder  yn  y  Duwdod,  gael  ei  blanu  yu 
deg  yn  y  meddwl,  nid  yw  yn  rhoi  lle  i  ammheuaeth  fyned  i'r 
galon,  a  galluogir  y  meddwl  i  daflu  ei  hun  ar  yr  Hollalluog  heb. 
ofn  ac  heb  ammheuaeth,  a  chyda'r  ymddiried  mwyaf  diysgog,  gan 
gredu  y  gweithreda  barnwr  yr  holl  ddaear  yn  uniawn. 

Mae  hefyd  o  gjmmaint  pwys  fod  gan  ddynion  y  meddylddrych 
o'r  briodoledd  o  farn  yn  Nuw,  fel  y  gallont  weithredu  ffydd  ynddo 
er  bywyd  ac  iachawdwriaeth ;  o  herwydd  heb  y  meddylddrych  o. 
fodoliaetfi  y  briodoledd  hon  yn  y  Dundod,  byddai  yn  anmbosibî 


24' 

iddynion  weílhredu  ffydd  ynddo  ef  er  hywyd  ac  iachawdwriaeth, 
gan  weled  mai  trwy  weilhrediad  y  briodoledd  hon  y  tnae'r  ffydd- 
hiwn  yn  Nghrist  Iesu  yn  cael  eu  gwaredu  allan  o  ddwyìaw  y  rhai 
hyny  sydd  yn  ceisio  eu  dinystrio;  o  herwydd  pe  na  ddeuai  Duw 
«llan  niown  barn  gyflym  yn  erbyn  gweithredwyr  anwiredd  a 
galluoedd  y  tywylluch,  ni  allai  ei  saint  ef  gael  eu  hachub;  o  her. 
wydd  trwy  fam  y  mae'r  Arglwydd  yn  gwaredu  ei  saint  allan  o 
ddwyhiw  eu  «elynion,  a'r  sawl  sydd  yn  gwrthod  efengyl  ein  Har- 
glwydd  lesu  Giist.  Ond  nid  cynt  y  mae'r  raeddylddrych  o  fodol- 
iaeth  y  briodoledd  hon  yn  cael  ei  blanu  yn  meddyliau  dynion, 
nag  y  mae  yn  rhoi  gnllu  i'r  meddwl  er  gweitliredu  ffydd  ac 
ymddiried  yn  Nuw,  a  gulluogir  hwynt  trwy  ffydd  i  ddal  gafael  «r 
yr  addewidion  a  osodir  o'u  blaen,  a  rhydio  trwy  yr  holl  belbulon 
n'r  trallodion  sj-dd  yn  agored  i'w  cyfarfod  o  achos  yr  erlidigaeth 
oddiwrth  y  sawl  nid  adwaeuant  Dduw,  ac  nid  ydynt  yn  ufyddhau 
i  efeugyl  ein  Harglwydd  lesu  Grist,  gan  gredu  y  daw  yr  Ar- 
glwydd  mewn  pryd  allan  mewn  bain  gyflym  yn  erbyn  eu  gelyn- 
ion,  ac  y  cânt  eu  tori  ymaith  o'i  llaen  ei',  ac  y  bydd  iddo  yn  ei 
amser  da  ei  hun  eu  dwyn  hwythau  ymaith  yn  goncwerwyr,  a  mwy 
nâ  choncwerwyr  yn  mhob  peth.' 

Ac  etto,  y  mae  yr  un  naor  bwysig  fod  gun  ddynion  y  meddyl- 
ddrych  o  fodoliaeth  y  briodidedd  o  drugaredd  yn  y  Duwdod, 
mewn  trefn  i  weithredu  ffydd  ynddo  ef  er  bywyd  ac  iachawdwr- 
iaeth  ;  o  herwydd  heb  y  meddylddrych  o  fodoliaetii  y  briodoledd 
hon  yn  y  Duwdod,byddai  i  ysbrydoedd  y  saint  lesgâu  yn  ngbanol 
y  trallodion,  y  blinderau,  a'r  erli-digaethau  8ydd  ganddynt  i 
ddyoddef  yn  achos  cyfiawnder.  Ond  pan  fyddo  y  meddylddrych 
o  fodoliaeth  y  briodoledd  hon  unwaith  wedi  ei  sefydlu  yu  y 
rneddwl,  y  mae  yn  rhoi  bywyd  a  nerth  i  ysbrydoedd  y  saint,  gan 
gredu  y  bydd  i  drugaredd  Duw  gael  ei  dywallt  arnynt  yn  nghanol 
eu  trallodau,  ac  y  trugarha  ef  wrthynt  yn  eu  dyoddefiadau,  ac  y 
bydd  i  drugaredd  Duw  gydio  gafael  ynddynt  a'u  sicrhau  yn 
mreichiau  ei  gariad,  fel  y  derbyniont  wobr  gyflawn  am  eu  holl 
ddyoddefiadau. 

Ac  yn  ddiweddaf,  ond  nid  yn  llai  pwysig  er  gweithredu  ffydd 
yn  Nuw,  ýw  y  meddylddrych  o  fodoliaeth  y  briodoledd  o  wirion- 
edd  ynddo;  o  herwydd  heb  y  meddylddrych  o  fodoliaeth  y  briod- 
oledd  hon,  ni  fyddai  gan  feddwl  dyn  ddim  ar  ba  un  y  gallai 
orphwys  gyda  sicrwydd— byddai  y  cyfan  yn  ddyryswcb  ac  am- 


23 

•mheuaeth.  Ond  gyda'r  rneddylddrych  o  fodoliaeth  y  briodt  ledii 
hou  yn  y  Duwdod  yn  y  meddwl.  y  roae'r  holl  addysgiadau,  cyfar- 
'wyddiadau,  addewidion,  a'r  bendithion  yu  dyfod  yn  bethau  syl- 
weddol,  ac  y  mae'r  meddwl  yn  cael  ei  alluogi  i  ddal  gafael 
ynddynt  gyda  sicrwydd  ac  yroddiried,  gan  gredu  fod  y  pethau  byn, 
a  phob  peth  a  ddywedodd  Üuw,  i  gael  eu  cyflawni  yu  eu  haroser; 
a  bod  yr  holl  felldithion,  bygythiadau,  a'r  barnedigaetbau,  a 
gyhoeddwyd  ar  benau  yr  anghyüawnion,  i  gael  eu  gweinyddu  yn 
araser  Duw  :  ac  o  herwydd  ei  wirionedd  a'i  eirwiredd  ef,  mae  y 
meddwl  yn  caufod  ei  waredigaeth  a'i  iaebawdwriaeth  megys 
yu  sicr. 

Gadewch  i'r  meddwl  unwaith  odfyfyrio  yn  bwyllog  a  difrifol 
ar  y  meddylddrychau  n  fodoliaeth  y  priodoleòdau  rhag-grybw  yll- 
edig  yn  y  Duwdod,  a  gwelir,  mor  bell  ag  y  mae  ei  hriodoleddau 
yn  dal  cyssyiltiad,  fod  syifaen  safaclwy  wedi  ei  gosod  er  gweith- 
redu  ffyád  ynddo  ef  er  bywyd  ac  iacha«dwriaeth.  O  hnwydd 
gan  fod  Duw  yn  meddu  y  briodoledd  o  wybodaelh,  gall  wneulhur 
yn  adnabyddus  i'w  saint  bob  pelh  anghemlieidiol  er  tn  liiach- 
awdwriaeth  ;  a  chan  ei  fod  yn  meddu  y  briodoledd  o  allu,  mae  yn 
aìluog  drwy  byny  iV  gwaredu  oddiwrth  alìu  pob  gelynion ;  a 
than  weled,  hefyd,  fod  cyfiawnder  yn  briodoledd  o'r  Duwdod, 
yuiddyga  tuag  atynt  ar  yr  egwyddor  o  gyfiawnder  ac  uniondeb,  a 
rhoddir  iddynt  wobr  gyfiawn  am  eu  holl  flinderau  a'u  dyoddef- 
iadau  o  achos  y  gwiriouedd.  A  chan  fod  barn  yn  briodoìedd  o'r 
Duwdod  hefyd,  gall  ei  saint  feddu  yr  ymdtliried  mwyaf  diysgog 
y  cânt  mewn  amser  cyfaddas  waredigaelh  gyflawn  o  ddwylaw  eu 
holl  eiynion,  a  buddugoliaelh  drwyadl  ar  bawb  fu  yn  ceisio  eu 
niweidio  a'u  dystrywio.  A  chan  fod  trugaredd  hefyd  yn  briodol- 
edd  o'r  Duwdod,  gall  ei  saint  feddu  ymddiried  y  caiíl'  ei  weilhredu 
tuag  atynt  hwy,  a  thrwy  weithrediad  y  briodoledd  bono  tuag  atynt 
hwy,  bydd  cysur  a  dyddanwch  yn  cael  eu  gweinyddu  iddynt  yn 
heiaeth,  yn  nghauol  eu  lioll  fliuderau  a'u  helbulon.  Ac,  yn 
ddiweddaf,  gan  wybod  fod  gwiiiunedd  yn  briodcledd  o'r  Duwdod, 
mae'r  meddwl  yn  cael  ei  arwain  i  orfoleddu  yn  nghanol  ei  holl 
dreinlon  ai  demtasiynau,  mewn  gobaith  o'r  gogoniant  bwnw  a 
ddygir  yn  nadguddiad  lesu  Grist,  ac  yn  ngolwg  y  goron  hono  a 
osodir  or  benau  y  saint  yu  y  dydd  y  cyfrauo  yr  Arglwydd 
wobrwyon  iddynt,  ac  mewn  dysgwyliad  o'r  pwys  tragywyddol  o 
ogouiant  a  addawodd  yr  Argl^ydd  dywallt  arüynt,  pun  y  dwg  efa 


9 

hwynt   i   ganul    oi    orseJJfainc  i  Jrigo  yn  ui  wyJJfoJ  yn  Jragy- 
wyJdol. 

Mewn  golwg,  yute,  o  foJoliaelh  y  prioJolcJJau  hyn,  gall 
ffyJJ  y  saint  JJyfoJ  yn  rhyfeJJol  o  gryf,  yn  llawn  cyfìawnJer  er 
ìnawl  a  gogoniant  i  DJuw,  a  gall  ymorchestu  ei  JylanwaJ  galluog 
wrth  chwilio  am  JJoethineb  a  dealltwriaeth,  nes  y  bydJo  ẃeJi 
cael  gwyboJaeth  o  bob  peth  porthynol  i  fywyj  ac  iachawd- 
wriaetli. 

Y  fath,  ynte,  yw  y  sylfaen  sydd  weJi  ei  gosoJ,  trwy  dJaJguJJ- 
iaJ  o  brioJoledJau  Duw,  er  gweithreJu  ffyJd  yuddo  er  bywyd  ac 
iachawdwriaeth;  a  chan  weleJ  mni  priodoleJdau  y  Duwdod  yw  y 
rhai  hyn,  eu  boJ  yn  angbyfnewidiol — yr  un  ddoe,  hedJyw,  ac  yn 
dragywyJJ — yr  hyn  syJJ  yn  rhoddi  i  feddyliau  Saint  y  Dyddiau 
DiweJJaf  yr  un  gallu  ac  awdurdoJ  i  weithreJu  flydJ  yn  Nuw,  ag 
a  feddai  Saint  y  dyddiau  gynt ;  fel  ag  y  raae'r  holl  saint  yn  y 
peth  hyn,  wedi  bod,  yn  bod,  a  pharhant  i  fod  yn  debyg  hyd 
ddiwedJ  amser;  o  herwydd  nid  yw  Duw  yn  cyfnewid,  o  ganlyniad 
mae  ei  briodoleddau  a'i  gymmeriad  yn  parhau  yr  un  fath  dros 
■byth,  A  chan  mai  trwy  ddadgudJiad  y  rhai  hyn  y  mae  sylfaen 
wedi  ei  gosod  er  gweithredu  ö'ydd  yn  Nuw  i  fywyd  ac  iachawd- 
wriaeth,  mae  y  sylfaen,  o  ganlyuiad,  er  gweithredu  ffydd  wedi  bod, 
yn  bod,  ac  i  barhau  byth  i  fod  yr  un ;  fel  ag  y  mae  pawb  wed* 
cael,  ac  i  gael,  braint  gyfartal. 


DARLITH  V. 


Yn  ein  darlithiau  blaenorol  sylwasom  ar  fodoliaeth,  cymmer- 
iad,  perffeithderau,  a  phriodoleddau  Duw.  Yr  hyn  a  feddyliwn 
wrth  berffeithderau  yw,  y  perffeithderau  sydd  yu  perthyn  i  hoU 
briodoledJau  ei  natur.  Cawn  lefaru,  yn  y  ddarlith  hon,  am  y 
Duwdod— yr  ydym  yn  meddwl  y  Tad,  Mab,  ac  Ysbryxl  Glân. 

Y  mae  dau  berson  ag  sydd  yn  cyfansoddi  y  gallu  mawr,  digy. 
ffelyb,  llywodraethol,  a  goruchel,  dros  bob  peth— trwy  y  rhai  y 
crewyd  ac  y  gwnaethwyd  pob  peth,  a'r  a  grewyd  ac  a  wnaethwyd, 
pa  un  bynag  ai  gweledig  ai  anweledig— pa  un  bynag  ai  yn  y 
nefoedd,  ar  y  ddaear,  neu  yn  y  ddaear,  odditan  y  ddaear,  neu 
Hrwy  y  gwagle  annherfyuol.  Hwynt-hwy  yw  y  Tad  a'r  Mab — 
■.saae  y  Tad  yn  berson  o  ysbryd,  gogoniant,  a  gallu,  yn  meddu  pob 


s? 

perffeithrwydd    a  chyflawnder — mae  y  Mab,  yr   hwn   sydJ    yf* 
tnynwes  y  TuJ,  person  o  dabernacl,  wedl  ei    wneuthur  neu  ei 

lunio  yn  dcbyg  i  dJyn,  neu  yu  iinll  a  delw  Jyn,  neu  yn  hytrach 
Uuniwyd  dyn  yu  ol  t;i  luu  a'i  Jdelw  el';  mae  el'e  htfyd  yn  wir 
luu  a  delw  person  y  TaJ,  yn  meJJu  hnll  gyflawnder  y  TaJ,  neu 
ŷr  uti  cytìawnder  gyda'r  Tad  ;  wedi  ei  genedlu  n  hono,  a'i  orJeinio 
er  cyn  seiliaJ  y  byd  i  fod  yn  îawn  dros  bechodau  y  sawl  a  gredai 
yn  ei  enw,  a  gelwir  el'  yn  Fab  p  herwyJJ  y  cnawd  —  ac  ymostyng 
odd  oiewn  dyoddefiadau  yn  is  nag  y  gallai  dyn  ddyoddef;  neu, 
inewn  geirìau  ereill,  dypddefçdd  ddyoddefiadau  mwy,  a  gosodwyd 
el'yn  agoreJ  i  wrihwyuebiaJau  mwy  pwerns  nag  y  gallai  un  Jyn 
fod.  Ond  er  hyny  oli,  çadwpdd  gyfraith  Duw,  ac  arosodd  heb 
bechod,  gan  ddangos  trwy  hyny  eî  fod  yn  ngallu  dyn  i  gadw  y 
gyfraith  ac  aros  hel'yd  heb  bechod;  ac  hefyd,  inai  trwyddo  ef  y 
gallai  barn  gyfiawn  ddyfod  ar  bob  cnawd,  ac  ful  y  buasai  i  bawb 
na  roJiout  yn  ol  cyfr&ith  í)uw,  guel  eu  conderunio  yn  gyfiawn 
gan  y  gyfraith,  ac  i  fod  heb  un  esgus  dros  eu  pechodau.  Ac  efe 
yn  uuiganedig  y  Tad.y'n  llawn  gras  a  gwirionedd,  ac  wedi  gorch- 
fygu,  a  dderbyniodd  gytìawnder  o  ogoniant  y  Tad — gan  feddu  yr 
un  meddwl  gyda'r  Tad,  yr  ìiwu  feJJwl  yw  yr  Ysbryd  Glân,  ag 
sydd  yn  dwyn  tystiolaeth  o'r  TaJ  a'r  Mab,  a'r  tri  hyn  un  ydynt; 
neu,  mewn  geiriau  ereill,  mae  y  tri  hyn  yn  cyfansoddi  y  gallu 
mawr,  digyffelyb,  Uywodraetbol,  a  goruchel  dros  bob  peth  ;  trwy 
y  rhai  y  crewyd  ac  y  g*naethwyd  pob  peth,  a'r  a  grewyd  ac  a 
wnaethwyd,  a'r  tii  byn  syJJ  yn  cyfansoddi  y  Üuwdod,  uc  un 
ydynt ;  mae  y  Tad  a'r  Mab  yn  meddu  yr  un  meddwl,  yr  un 
doethineb,  gogoniant,  gallu,  a  cliyflawnder — yn  llanw  oll  yn  oll; 
y  Alab  wedi  ei  lanw  â  ehytlawnder  o'r  meddwl,  gogoniant,  a 
galiu;  neu,  mewn  geiriau  ereill,  ng  ysbryd,  gogoniant,  a  gallu  y 
Tad — yn  meddu  pob  gwybodaeth  a  gogoniant,  a'r  un  deyrnas — 
yn  eistedd  ar  ddeheulaw  y  gallu,  ar  wir  lun  a  delw  y  Tad,  yn 
gyfryngwr  dros  dJyn — wedi  ei  lanw  â  chytìawnder  meddwl  y  Tad; 
neu,  mewn  geiriau  ereill,  ag  ysbryJ  y  TaJ,  yr  hwn  ysbryd  a 
Jywelìtir  i  waereJ  ar  bawb  a  gredant  yn  ei  enw  ac  a  gadwant 
ei  orchymynion;  a'r  holl  rai  hyny  a  gaJwant  ei  orchyinynion  a 
gynnyJJant  o  rus  i  ras,  a  deuaut  yn  etifeddiou  o  Jeyrnas  nrfoedd» 
a  chyd-ctifeddion  ag  lesu  (írist;  yn  meddu  yr  un  meddwl,  weJi 
eu  cyfnewij  i'r  un  llun  a  delw,  hyd  y  nod  ei  wir  lun  Et'  sydd  yu 
Jlanw  ol!  yn  ollj  «edi  eu   Hanw   á   chyílawnder   oi   ogoniant.  a 


ŵ 

'd'yfod  yn  un  ynddo  ef,  megys  y  mae'r  Tud,  Mab,  u<;  Yibryd  G  l;\n 
yn  un. 

Oddiwrth  yr  hanes  blaenorol  am  y  Duwdod,  yr  hwn  a  roddir 
yn  ei  ddadguddiadau,  mae  y  saint  wedi  gosod  sylfae.n  safadwy  er 
gweithredu  ffydd  i  fywyd  ac  iachawdwriaeth,  trwy  iawn  a  chyf- 
ryngdod  lesu  Grist;  trwy  waed  yr  hẃn  y  aiacnt  yn  cael  maddeu- 
ant  pöchodau,  ac  hefyd  wobr  'sicr  wedî  ei  thiysori  iddynt  yn  y 
nefoedd,  hyd  y  nod  o  gyfranogi  o  gyrlawnder  y  Tad  a'r  Mab  trwy 
yr  Ysbryd.  Megys  y  mae'r  Mab  yn  cyfro.nogi  o  gyflawnder  y 
Tad  trwy  yr  Ysbryd,  felly  y  mae'r  saint,  trwy  yr  ün  Ysbryd,  i  fod 
yn  gyfranogion  o'r  un  cyflaw'rider,  i  fwynhau  yr  un  gogoniant ;  ò 
herwydd  megys  y  mae'r  Tad  a'r  Mab  yn  un,  felly,  mewn  cyffelyb 
fodd,  y  mae'r  saint  i  fod  yn  un  ynddynt  hwy.  Trwy  gariad  y 
Tad,  cyfryngdod  Iesu  Grist,a  dawn  yr  Y'sbryd  Glân,  y  maent 
'hwy  i  fod  yn  etifeddion  i  Ddtiw,  a  chyd-etifeddion  ag  íesu 
Grist. 


DARLITH  VI. 

Wedi  sylwi  yn  y  darlithiau  blaenorol  ynghylch  y  meddyl- 
ddrychau  o  gymmeriad,  perffeithderau,  a  phriodoleddau  Duw; 
cawn  yn  nesaf  sylwi  ynghylch  y  wybodaeth  sydd  yn  rhaid  i  ber- 
sonau  gael,  fod  y  dull  o  fywyd  a  ddilynant  yn  unol  ag  ewyllyS 
Duw,  fel  y  byddont  yn  cael  eü  galluogi  i  weithredu  ffydd  ynddo 
ef  i  fy wyd  ac  îacbawdwriaeth. 

Mae  y  wybodaeth  hon  yn  llanw  lle  pẁysig  mewn  crefydd  ddad- 
guddiedig;  oblegid  trwyddi  y  galluogid  yr  henafiaid  i  ddyoddef 
megys  yn  gweled  yr  hwn  sydd  yn  auweledig.  Mae  gwybodaeth 
wirioneddol  i  unrhyw  berson  fod  y  dull  o  fywyd  a  ddilyna  yn 
unol  ag  ewyllys  Duw,  yn  anghenrheidiol  anhebgorol  er  ei  alluogi 
î  gael  yr  ymddiried  hwnw  yn  Nuw,  heb  yr  hwn  ni  all  neb 
gyrhaedd  hywyd  tragywyddol.  Hyn  oedd  yn  gallüogi  y  saint 
cyntefig  i  ddyoddef  eu  holl  flicderau  a'u  herlidigaethau,  ac  i  fod 
yn  llawen  pan  yr  yspeilid  hwy  o'u  meddiannau,  gan  wybod  (nid 
credu  yn  unig)  fod  ganddynt  hwy  olüd  mwy  parhaus.  Heb- 
ìeaid  x,  3-1. 

Gan  eu  bod  yn  meddu  sicrwydd  eu  bod  yn  dilyn  duil  ag  oedd 
•yn  unol  ag  ewyllys  Duw,  galluogid   hwynt  i   gymmeryd,  nid  yti 


29 

nnig  yspeiliad  en  nwyddau  a  dystrywiad  eu  heiddo,  yn  Uawen, 
ond  hefyd  i ddyoddef  marwolaeth  yn  ei  ddulliau  erchyllaf;  gan 
wybod  (nid  credu  yn  unig)  fod  ganddynt,  pan  fyddo  eu  daearol 
dý  o'r  babell  hon  yn  ymddattod,  adeilad  gan  Dduw,  tŷ  nid  o 
waith  llaw,  tragywyddol  yn  y  nefoedd.     2  Corinthiaid  v,  1. 

Y  fath  oedd,  ac  a  fydd  o  hyd,  sefyllfa  saint  Duw,  fel  os  na  fydd 
gandd\nt  wybodaeih  eg'ur  fod  y  llwybr  a  ddilynant  yn  unol  ag 
ewyllys  f)nw,  ânt  yn  anesmwyrh  yn  en  meddyliau,  a  diffygiant : 
o  herwydd  v  í'ath  ydyw  y  gwrthwynebiad  sydd  wedi  bod,  ac  i  fod 

0  hyd,  vn  nghaionau  angbredinwyr  a'rsawl  nad  adwaenant  Dduw, 
yu  erbyn  efengyl  bur  a  dihalog  y  nefoedd  (vr  unig  beth  sydd 
yn  sicrhau  bywyd  traijywyddol),  fel  yr  erlidiant  hyd  yr  eithaf 
bawb  a  addolant  Dduw  yn  ol  ei  ddadguddiadau,  a  dderbyniant  y 
gwiíionedd  yn  y  cariad  o  hono,  ac  a  ymddarostyngant  eu  hunain 
i  gymmeryd  eu  harwain  a'u  cyfarwyddo  gan  eu  hewyllys;  a'u 
gyru  hwynt  i'r  fath  eithafoedd,  fel  nad  allai  dim  yn  fyr  o  wybod- 
aeth  sicr  o'u  bod  yn  anwyliaid  y  nefoedd,  a'u  bod  wedi  derbyn 
y  cynllun  hwnw  a  sefydlodd  Duw  er  achub  dyn,  eu  gallungi 
hwynt  i  weithredu  yr  ymddiried  hwnw  ynddo  sydd  yn  anghen- 
rheidiol  iddynt  er  gondifygu  y  byd,  a  meddu  y  goron  hono  o 
ogoniant  a  roddir  yn  ngiiadw  i'r  rhai  a  ofnant  Dduw. 

Er  i  ddyn  roddi  i  lawr  ei  gyfan,  ei  gymmeriad  a'i  air  da,  ei 
anrhydedd  a'i  ganmoliaeth,  ei  enw  da  yn  mhlith  dynion,  ei  dai, 
ei  diroedd,  ei  frodyr  a'i  chwiorydd,  ei  wraig  a'i  blant,  ac  hyd  y 
nod  ei  fywyd  ei  hun  hefyd — yn  cyfrif  pob  peth  yn  dom  ac  yn 
golled  er  mwyn  godidawgrwydd  gwybodaeth  íesu  Grist — gofyiia 
í'wy  nag  yn  unig  grediniaeth  neu  dybiaeth  ei  fod  yn  gwneuthur 
ewjilys  Duw ;  ond  gwybodaeth  sicr,  yn  gwirio  y  cailf,  wedi  i'r 
dyoddefiadau  hyn  ddarfod,  fyned  i  mewn  i  dragywyddol  or- 
phwysfa,  a  bod  yn  gyfranog  o  ogoniant  Duw. 

O  herwydd  os  na  fydd  person  yn  gwybod  ei  fod  yn  rhodio  yn 

01  ewyllys  Duw,  buasai  yn  taflu  sarhad  ar  urdda6  y  Creawdwr,  pe 
dywedai  y  byddai  efe  yn  gyfranogwr  o'i  ogoniant  pan  fuasai  wedi 
darfod  à  phetbau  y  bywyd  hwn.  Ond  pan  fyddo  ganddo  y  wyb- 
odaeth  hon,  ac  yn  gwybod  yn  ddiammheuol  ei  fod  yn  gwneuthur 
ewyllys  Duw,  gall  ei  ymddiried  fod  yr  un  mor  gryf  y  bydd  yn 
gyfranogwr  o  ogoniant  Duw. 

Gadewch  i  ni  sylwi  yma,  nad  yw  crefydd  na  ofyno  aberthiad  o 
bob  peth,  byth  yn  meddu  digon  o  allu  i  gynnyrclui  y  ffydd  ang- 


30 

licnrlieidiol  i  fywyd  ao  iachawdwriaeth ;  o  herwydd,  oddiar  fodol- 
iaeth  cyntaf  dyn,  ni  ellid  byth  nieddu  y  ffydd  anghenrheidinl  er 
mwynhau  bywyTd  ac  iachawdwrìaeth,  heb  aberthiad  o  bob  j)pth 
daearol.  Trwy  yr  aberthiad  hwn,  a  hwn  yn  unig,  y  rnae  Duw  wedi 
unÌHÌnio  i  ddynion  fwynhau  bywyd  tragywyddol;  a  thrwy  gyfrwng 
yr  aberthiad  o  hob  peth,  y  rnae  dynion  yn  gwybod  eu  bod  yn 
swneuthur  y  pethau  sydd  yn  gyinmeradwy  yn  ngolwg  Duw. 
Pan  fyddo  dyn  yn  cynnyg  aberihu  pob  peth  sydd  ganddo  er 
mwyn  y  gwirionedd,  heh  hyd  y  nod  arbed  ei  fywyd,  a  chrifdu 
gerbron  T)uw  ei  fod  wedi  ei  alw  i  wneyd  yr  abertbiad  hwn  ohlegid 
ci  fod  yn  ceisio  gwneuthur  ei  ewyllys,  y  mae  yn  gwybod,  yn 
ddiamniheuol,  fod  ac  y  gwua  Duw  dderbyn  ei  aberth  a'i  offi wni, 
ac  nad  ydyw  wedi,  ac  na  wna,  geisio  ei  wyneb  ef  yn  ol'er.  Dan 
y  r  amgylchiadau  hyn,  ynte,  gall  efe  gyrliaedd  y  ft'ydd  anglien- 
rhéidiol  er  iddo  ddai  yafael  ar  fywyd  tragywyddol. 

üfer  yw  i  bersonau  ddychymmygu  iddyni  eu  hiinain  eu  hod  yn 
etîfeddion  gyda'r  rhai  hyny,  neu  y  gallant  fod  yn  etifeddion  gyda 
hwynt,  ag  sydd  wedi  offrymu  eu  holl  eiddo  yn  aberth,  a  thmy 
hyny  feddu  ffydd  yn  Nuw  a  fl'afr  gydag  ef,  fel  ag  i  gyrhaedd 
bywyd  tragywyddol,  os  na  fydd  iddyut  hwy,  yn  yr  un  modd, 
offrymu  idlo  ef  yr  un  aberth,  a  thrwy  yr  aherth  hẁnŵ,  gyrhaedd 
v  wybodaeth  o'u  hod  wé'di  en  cymmeradwyo  ganddo  ef. 

Wrth  offrymu  abeithau  y  cafodd  Abel,  y  merthyr  cyntaf,  wyb- 
odaeth  o'i  gymmeradwyaeth  gyda  Duw.  Ac  o  ddyddi.ui  Abel 
gvfiawn  hyd  yr  amser  piesennol,  mae  y  wybodaeth  sydd  »an 
ddynion  eu  bod  yn  gymmeradwy  yn  ngolwg  Duw,  yn  cael  ei 
meddu  trwy  offrymu  aberth.  Ac  yn  y  dyddiau  diweddaf,  cyn  y 
delo  yr  Arglwydd,  y  mae  i  gasglu  ynghyd  ei  saint  ag  sydd  w^î 
gwneuthur  cyfammod  ag  ef,  trwy  aberth.  Salm  i,  3,  4,  5.  "  Ein 
Duw  ni  a  ddaw,  ac  ni  hydd  dystaw :  tân  a  ysa  o'i  flaen  ef,  a 
thymhestl  ddirfawr  fydd  o'i  amgylch.  Geilw  ar  y  nefoedd  ndd 
uchod,  ac  ar  y  ddaear,  i  farnu  ei  hobl.  Cesglwcb  fy  saint  ynghyd 
ataf  fi,  y  rhai  a  wnaethant  gyfammod  â  mi  trwy  aberth.'' 

Y  rhai  hyny,  ynte,  Bydd  yn  gwneuthur  yr  aberth,  a  gânt  y 
dvstiolaeth  o  fod  eu  llwybr  yn  dda  yn  ngolwg  Duw;  a'r  rhai 
hyny  sydd  â'r  dystiolaeth  hon  ganddynt,  a  gânt  ffydd  i  ddal 
ga.ael  ar  fywyd  tragywyddol,  ac  a  alluogir,  trwy  ffydd,  i  barhau 
hvd  y  d.wedd,  ac  i  dderhyn  y  goron  a  gedwir  i'r  rhai  a  garant 
ymddang'  siad  yr  Arglwydd  Iesu  Grist.     Ond  ni  all  y  rhai  hyny 


31 

nad  ydynt  ŷn  gwneyd  yr  aborthiad  fwynhau  y  ffydd  hon,  o  her- 
wydd  y  mae  dynion  yu  ddibynol  ur  yr  aberthiad  hwn  mewn  trel'n 
i  feddu  y  fl'ydd  hon  :  o  ganlyniad,  ni  allaut  ddal  gafael  ar  fywyd 
tragywyddol,  o  herwydd  nid  yw  dadguddiadau  Duw  yn  sicrhau 
iddynt  yr  awdurdod  i  wneuthur  felly,  ac  heb  y  sicrhad  hwn  ni 
allai  ffydd  fodoli. 

Darfu  i'r  holl  saiut  am  y  rhai  y  mae  genym  hanes  yn  holl 
ddadguddiadau  Duw  sydd  mewn  bod,  gyrhaedd  y  wybodaeth  a 
feddent  o'u  cymmeradwyaeth  yn  ei  olwg,  trwy  yr  aberth  a  oífrym- 
ent  iddo  ef ;  a  thrwy  y  wybodaeth  a  gyrhaeddwyd  fel  hyn,  daeth 
eu  ffydd  yn  ddigon  cryf  i  ddal  gafael  yn  yr  addewid  o  fywyd 
tragywyddolj.ac  i  ddyoddef  yn  gwelëd  yr  hwn  sydd  yn  anweledig;: 
a  galluogwyd  hwynt  trwy  ffydd,  i  ymladd  â  galluoedd  y  ty- 
wyllwch,  ymdrechu  yn  erbyn  dichellion  y  gwrthwynebydd,  gorch- 
fygu  y  bÿd^a  chyrhaedd  amcan  eu  ffydd,  hyd  y  nod  iachawd- 
wriaeth  eu  heneidiau. 

Ond  y  rhai  hyny  nad  ydynt  wedi  gwneyd  yr  aberthîad  hwn  i 
Dduw,  ni  wyddant  fod  y  llwybr  a  ddilynant  yn  gymmeradwy  \n 
ei  olwg;  cànys  pa  beth  bynag  oedd  eu  crediniaeth  nen  eu  hopin- 
iwn,  yr  oedd  yn  fater  o  ammheuaeth  ac  ansicrwydd  yn  eu 
meddwl;  a  lle  byddo  ammlieuueth  ac  ansierwydd,  nid  yw  ffydd 
yno,  ac  nis  gall  fod.  O  herwydd  nid  yw  ammheuaeth  a  ífydd  yn 
bodoli  yn  yr  un  person  ar  yr  uu  amsei' ;  fellỳ  nid  all  persdnaiií 
sydd  â'u  meddyliau  dan  ammheuon  ac  ofnau,  í'eddu  ymddiried 
diysgog;  a  lle  na  byddo  ymddiried  diysgog,  y  mae  ffydd  yno  yns 
wan;  a  lle  byddo  ffydd  yn  wan,  ni  fydd  y  persouau  yn  alîuog  ii 
ymdrechu  yn  erbyn  y  gwrthwynebiadau,  y  trallodion,  a'r  blin-. 
derau  a  gyfarfyddant  mewn  trefn  i  fod  yn  etifeddinn  i  Dduw,  a- 
chyd  etifeddion  â  Christ  Iesu  ;  ac  ânt  yn  flinedig  yn  eu  medil-. 
yliau,  a  chaiff  y  gwrthwynebwr  al!u  drostynt  i'w  dystrywio 
hwynt. 


DARLITH  VII. 

Yn  y  darlithiau  blaenorol  yr  ydym  wedi  sylwi  pa  beth  oedd 
ffydd,  a'r  gwrthddrycli  ar  ba  un  a  gorphwysai.  Yn  unol  â'n 
cynllun,  awn  yn  awryn  mlaen  i  lefaru  ain  ei  hëffeithiau. 

Gan  ein  bod  wedi  gweled  mewu  darlithiau  blaenorol,  mai  ft'ydd 
oedd  y.r  egwyddor  o  weithrediad  ac  o  allu.  yn  nihub  bod   deallgan 


yn  y  nefoedd  nc  ar  y  ddaear,  ni  ddysgwylir  i  ni,  mewn  d.irlith  rìr 
íath  hyn,  gynnyg  dadguddio  ei  holl  effeithiau;  nid  yir  ycbwaith 
yn  aughenrheidiol  i'n  dyben  i  wneuthur  felly,  ob'.egid  buasai  yn 
cyunwys  pob  peth  yn  y  nefoedd  ac  ar  y  ddaear,  ac  amgylchu  holl 
greadigaethau  Dnw,  yr.ghyd  â'n  holl  arorywiaelhau  diddiwedd  ; 
'>  herwydd  ni  ffurfiwyd  un  byd  etto  na  ffurfiwyd  trwy  ffydd,  ac  ni 
l'ti  yehwaith  nn  bod  deallgar  ar  un  o  greadl-'yacthau  Duw,  yr  hwn 
ni  ddaeth  yno  trwy  tì'ydd  l'el  ag  y  bodolai  ynddo  ef  ei  hun  neu 
rriewh  rhyw 'fod  arall ;  ni  fu  çyfnewidiad  na  chwyldrond  yn  un  o 
gr^ai'.igaethnu  Duw,  na  effeithiwyd  tnvy  ffydd;  ac  ni  fydd  cyf- 
neuídrad  na  ehwyldroad,  09  na  effeithir  ef  yn  yr  un  dull.  yrt  un 
0  greadigaethau  eang  yr  Hoilalluog,  o  herwydd  tcwy  ff.  i.'d  y  ma'e 
y  Dùwdod  yn  gweithio. 

Gadewch  i  ni  ynia  gvrtrtyg  rbyw  eglurhad  roewn  perthynas  i 
ffydd,  fél-  y  bydilo  ein  raeddwl  yn  cael  ei  amgyffred  yn  eglur. 
Gol'ynwn,  ynte,  pa  beth  aydd  i  ni  ei  ddeall  wrfh  fod  dyn  yn 
gweithio  trwy'ffydd?  Atebwn — yr  ydym  yn  deall,  pan  fyddo 
liyn  yn  gweithio  trwy  ffyd'd,  ei  fod  yn  gweithio  trwy  ymegniad 
ineddyliol  yn  lle  trwy  allu  corfibrol.  Trwy  eiriau,  yn  ile  yra- 
rirechu  â'i  alluoedd  corfforo!,  y  mae  pob  bod  yn  gweithio  pan  y 
niae  yn  gweithio  trwy  tfydd.  Dywedodd  Duw,  "  Bydded  gnleuni, 
n  goleuni  a  l'u.''  Llefarodd  doslitia,  a'r  goleuadau  uiawrion  a 
greodd  Duw  a  safŵsilnt  yn  llonÿäd.  Gorchyrüynurid  Elias,  a 
chauwyd  y  nefoedd  am  yr  yspaid  0  dair  blynedd  a  chwe  ruis,  fel 
na  wlawiodd  ddira  ;  gorchymynodd  drachefn,  a'r  neloedd  a  oll- 
yngodd  wlaw  i  waered,  Gwnaed  hyn  oll  trwy  ffydd.  A  dywed 
yr  íachawdwr,  "  Pe  byddai  genych  ffydd  gymmaint  â  gronyn  o 
had  mwstardd,  chwi  a  ellych  ddywedyd  wrth  y  sycaroorwydden 
bon,  Ymddadwreiddia,  a  phlaner  di  yn  y  môr;  a  hi  a  ufyddhäaí 
i  cliwi.''  M iii)  tì'ydd,  ynte,  yn  gweithio  trwy  eiriau;  a  thrwy  y 
riiai  liyn  yr  oedd,  ac  y  bydd,  ei  gweitbredoedd  mwyaf  nerthol  ya 
cael  eu  eytìawni. 

Yn  ddiau  ni  ofynir  genym  i  brofi  mai  dyma  yr  egwyddor  ar  ba 
tui  y  n»ae  holl  dragywyddoldeb  wedi,  ac  etto  i,  weithredu  ;  o  lier- 
wydd  rhaid  i  bob  meddwl  ystyriol  wybod,  mai  trwy  y  gallu  hirn 
y  tnae  holl  luoedd  y  nefoedd  yn  cyflawni  eu  gweithredoedd  o 
ryfeddod,  mawrerid,  a  gogoniant.  Symuda  angylion  o  le  i  )e  trwy 
rinwedd  y  gallü  hwn  ?  trwyddo  y  galluogir  hwyut  i  ddisgyn  o'r 
nefuedd  i'r  ddaearj  ac  oni   buasui  y  gallu  0  ffydd,  ni    alleni   byih 


33 

foi[  yn  ysbrydion  gwasanaethgar  i'r  rhai  a  fyddent  etifeddion 
iachawdwriaeth,  ac  ni  allent  ychwaith  weithredu  fel  cenadon 
uefol,  oblegid  byddent  yn  amddifad  o'r  ^gallu  anghenrheidiol  er 
eu  galluogi  i  wneuthur  ewyllys  Duw, 

Nid  yw  ond  yn  anghenrh«idiol  i  ni  ddweyd  fod  yr  lioll  gread- 
igaeth  weledig,  fel  ag  y  mae  yn  bodoli  yn  awr,  yn  effaith  ffydd. 
Trwy  flÿdd  y  cafodd  ei  tfurfio,  a  thrwy  allu  ffydd  y  mae  yn 
parhau  yn  ei  ffurf  sefydledig,  a  thrwy  yr  hon  y  mae'r  planedau 
yn  syinud  oddiamgylch  eu  cylchdroadau  a  gwreiehioui  allan  eu 
gogoniant.  Felly,  ynte,  fiydd  yn  ddiau  yw  yr  egwyddor  gyntaf 
yn  y  wyddoreg  o  dduwinyddiaeth,  ac  wedi  ei  deall  arweinia  y 
meddwl  yn  ol  at  y  dechreuad,  ac  a'i  caria  yu  mlaen  at  y  diwedd  ; 
neu,  mewn  geiriau  ereill,  o  dragywyddoldeb  i  dragywyddoldeb. 

Gan  mai  ífydd,  ynte,  yw  yr  egwyddor  trwy  yr  hon  y  roae'r 
lluoedd  nefol  yn  cyfiawni  eu  gweithredoedd,  a  thrwy  yr  hon  y 
maent  yn  mwynhau  eu  holl  ddedwyddwch,  gallwtì  ddysgwyl  ei 
bod  yn  cael  ei  gosod  allan  mewn  dadguddiad  oddiwrth  Dduw,  fel 
yr  egwyddor  ar  ba  un  y  rhaid  i'w  greaduriaid  ef  i  lawr  yma  weith- 
redu,  mewn  trefn  i  gyrhaedd  y  dedwyddwch  a  fwynheir  gan  y 
saint  yn  y  byd  tragywyddol;  ac  y  buasai  Duw,  pan  gymmerai 
arno  i  gyfodi  dynion  i  fyny  er  mwynhad  iddo  ei  hunan,  yn  dysgu 
iddynt  yr  anghenrheidrwydd  o  fyw  wrth  ffydd,  a'r  anmhosibl- 
rwydd  oedd  i  fwynhau  dedwyddwch  tragywyddoldeb  hebddi,  gan 
weled  fod  holl  effeithiau  tragywyddoldeb  yn  efl'eithiau  ffydd. 

Gan  hyny  dywedir,  ac  yn  briodol  hefyd,  mai  heb  ffydd  an- 
mhosibl  yw  rhyngu  bodd  Duw.  Pe  gofynid — paham  y  mae  yn 
anmhosihl  i  ryngu  bodd  Duw  heb  flydd  ?  yr  ateb  fyddai — o  her- 
wydd  heb  ffydd  anmhosibl  yw  i  ddynion  gael  eu  bachub;  a  chau 
fod  Duw  yn  ewyllysio  iachawdwriaeth  dyn,  mae  yn  rhaid  iddo, 
wrtb.  gwrs,  ewyllysio  fod  ganddynt  tfydd  ;  ac  ni  ellid  rhyngu  ei 
fodd  heb  fod  hyny  ganddyut,  neu  ynte  boddionid  ef  yn  eu 
dystryw. 

Oddiwrth  hyn  gallwn  ddysgu,  fod  yr  amrywiol  annogaethau 
a  roddwyd  trwy  ddynion  ysbrydoledig,  i'r  rhai  liyny  a  dderbyn- 
iasantair  yr  Argiwydd  er  cael  ffydd  yuddo,  ddim  yn  bethau  canolig 
a  chyffiedin,  ond  yn  bethau  goreu  o  bob  peth,  a  hyny  oedd — o 
herwydd  hebddi  nid  oedd  iachawdwriaeth,  yn  y  byd  yma,  nac  yn 
yr  hwn  sydd  i  ddyfod.  Pan  ddechreuo  dynion  fyw  trwy  ffydd, 
d^chreuant  ddyfod  yn  agos  at  Dduw  ;  a  phan  fyddo  ffydd  wedi  ei 


S4 

pherffeithio  maent  yn  debyg  iddo ;  ac  o  herwydd  H  fod  ef  wedl 
ei  iiclnili,  raaent  hwytliuu  wedi  eu  hachub  hefyd;  oblegid  byddant 
hwy  yn  yr  un  sefyllfa  ag  y  bydd  ef  ynddi,  canys  y  maent  wedi 
dyfod  ato  ef;  a  phan  ymddangoso  efe  byddant  yn  debyg  iddo, 
oblegid  gwelant  ef  megys  ag  y  raae. 

Fel  y  mae'r  holl  greadigaeth  weledig  yn  effaith  fTydd,  felly  y 
mae  iachawdwriaeth  hefyd — meddyliwn  iachawdwriaeth  yn  ei 
ystyr  mwyaf  cyunwysfawr,  pa  un  bynag  ai  tymmorol  neu 
ysbrydol.  Mewn  trefn  i  osod  y  pwnc  hwn  yn  eglur  o  flaen  j 
meddwl,  gadewch  i  ni  ofyn  pa  sefyllfa  y  rhaid  i  berson  fod  ynddo 
er  cael  ei  achub  ?  neu  pa  beth  y w  y  gwahaniaeth  rhwng  dyn 
wedi  ei  achub  a  dyn  heb  ei  achub  ?  Atebwn,  oddiwrth  yr  hyn 
a  welsoin  yn  flaenorol  ain  y  bydoedd  nefol,  mae  yn  rhaid  eu  bod 
yn  bersonau  a  all  weithio  trwy  ffydd,  ao  yn  rai  sydd  yn  alluog, 
trwy  ffydd,  i  fod  yn  ysbrydion  gwasanaethgar  i'r  rhai  a  gânt  fod 
yn  etifeddiou  iachawdwriaeth ;  a  rhaid  iddynt  gael  ffydd  er  eu 
galluogi  i  weithredu  yn  mhresennoldeb  Duw,  onide  ni  allant  pael 
eu  hachub.  A'r  hyn  sydd  yn  cyfansoddi  y  gwir  gwahaniueth 
rhwug  person  wedi  ei  achub  ac  un  heb  ei  achub  yw — y  gwahan- 
iaeth  yn  ngradd  ei  ffydd — mae  ffydd  uu  wedi  dyfod  yn  ddigon 
perffaith  i  gydio  mewn  bywyd  tragywyddol,  ac  uicl  ydyw  eiddo  y 
llall.  Ond  i  fod  dipyn  yn  fwy  manwl,  gadewcl)  i  ni  ofyn — pa  le 
y  cawn  afael  ar  gynddelw,  i  lun  yr  hwn  y  gellir  eiu  tebygoli, 
mewn  trefn  i  ni  gael  ein  gwneyd  yn  gyfraungion  o  fywyd  ac 
iachawdwriaeth  ?  neu,  mewn  geiriau  ereill,  pa  le  y  cawn  afael  ar 
fod  wedi  ei  achub  ?  o  herwydd  os  cawu  afael  mewn  bod  wedi  ei 
«chub,  gallwn  gael  gwybod  heb  lawer  o  anhawsdra  beth  raid  i 
ereill  fod  er  cael  eu  hachub. — Tybiwn  na  fydd  yn  fater  o  ddadl, 
Ba  all  dau  fod  sydd  yn  aunhebyg  i'w  gilydd  gael  eu  hachub  ;  o 
herwydd  yr  hyn  sydd  yn  cyfansoddi  iachawdwriaeth  un,  a  gyfan- 
sodda  iachawdwriaeth  pob  creadur  a  achubir;  ac  os  cawn  afael 
mewn  un  bod  wedi  ei  achub  rn  yr  holl  greadigaeth,  gallwn  weled 
beth  raid  i  bawb  ereill  fod,  neu  fod  heb  en  hachub.  Gofyuwn, 
ynte,  pa  le  mae  y  cynddelw  ?  neu  pa  le  mae  y  bod  sydd  wedi  ei 
achub  ?  Yr  ydytn  yn  penderfynu,  yughylch  yr  ateb  i'r  cwestiwn 
hwn,  na  fydd  un  ddadl  yn  mhlith  neb  sydd  yn  credu  y  Beibl,  mai 
Crist  ydyw  :  cytuua  pawb  yn  hyn,  mai  efe  y w  y  cynddelw  neu 
safon  iachawdwriaeth ;  neu,  raewn  geiriau  ereill,  ei  fod  yn  fòd 
vedi  ei  achub.     A  phe  byddai  i  ni  barhau  ein  cwestiyuo,  a  gofyn 


95 

pn  fodd  y  tnae  efe  wcdi  ei  achub  ì  ft  at<'b  fyddai  —  o  herwydd  eí 
fbd  yn  fòd  cyfiawn  a  santaidd  ;  a  phe  byddai  mewn  rhywbeth  yn 
wahanol  i'r  hyn  ydyw,  ni  chawsai  ei  achub;  o  herwydd  y  mae  ei 
achubiaeth  yn  ymddibyuu  ar  ei  fod  yn  gymhwys  yr  hyn  ydyw,  a 
dim  arall ;  o  herwydd  pe  byddai  yn  bosibl  iddo  gyfnewiJ  yn  y 
radd  leiaf,  mor  sicr  y  pallai  ei  iachawdwriaeth,  ac  y  collai  ei  holl 
lywodraeth,  gallu,  awdurdod,  a  gogoniant,  yr  hjm  sydd  yn  cyfan- 
soddi  iachawdwriaeth ;  oblegid  y  mae  iachawdwriaeth  yn  gyn- 
nwysedig  yn  y  gogouiant,  awdurdod,  mawredd,  gallu,  a'r  Uywod- 
raeth  a  fedda  y  Jehofa,  ac  nid  raewn  dim  arall ;  ac  ni  all  un  bod 
ei  feddu  ond  ei  hunan,  neu  un  tebyg  iddo.  Fel  hyn  y  dywed 
Ioan,  yn  ei  epistol  cyntaf,  trydedd  bennod,  a'r  ail  a'r  drydedd 
adnod,  "  Anwylyd,  yr  awrhon  meibion  i  Dduw  ydym,  ac  nid  an> 
lygwyd  etto.beth  a  fyddwn  :  eithr  ni  a  wyddom,  pan  ymddangoso 
efe,  y  byddwn  gyffelyb  iddo;  oblegid  ni  a  gawn  ei  weled  ef  megys 
ag  y  mae.  Ac  y  mae  pob  un  sydd  ganddo  y  gobaith  hwn  ynddo 
«f,  yn  ei  buro  ei  hun,  megys  y  mae  yntau  yn  bur."  Paham  puro 
ei  hun,  megys  y  mae  ynuu  yn  bur?  O  herwydd,  os  na  wnant, 
ni  allant  fod  yn  debyg  iddo. 

Dywedodd  yr  Arglwydd  wrth  Moses,  I,efiticus  xix,  2,  "  Llefara 
wrth  holl  gynnulleidi'a  meibion  Israel,  a  dywed  wrthynt,  Byddwch 
santaidd  ;  canys  santaidd  ydwyf  fi,  yr  Arglwydd  eich  Duw  chwi." 
A  dywed  Pedr,  epistol  cyntaf,  i,  15,  16.  "  Eithr  megys  y  mae  y 
neb  a'ch  galwodd  chwi  yn  santaidd,  byddnch  chwithau  hefyd 
santaidd  yn  mhob  ymarweddiad :  oblegid  y  mae  yn  ysgrifenedig, 
Byddwch  santaidd;  canys  santaidd  ydwyf  fi."  A'r  Iachawdwr  a 
ddywed,  Matthew  v,  48.  "Byddwch  chwi  yn  berffaith,  fel  y  mae 
eich  Tad  yr  hwn  sydd  yn  y  nefoedd  yn  berfi'aith." — Pe  j/ofynal 
rhywun,  beth  yw'r  achos  o'r  holl  ddywediadau  hyn  ?  mae'r  aîeb 
i'w  gael  oddiwrth  yr  hyn  a  ddyfynwyd  yn  tíaenorol  o  epistoi  Ioan, 
scf  pan  yraddaugoso  efe  (yr  Arglwydd),  y  bydd  ei  saint  yn  gyff- 
elyb  iddo ;  ac  os  na  fyddant  hwy  yn  santaidd,  megys  y  mae 
yutau  yn  santaidd,  ac  yn  berffaith,  megys  y  mae  yntau  yn  ber. 
ffaith,ni  allant  fod  yn  debyg  iddo;  oblegid  ni  all  un  bod  fwynbau 
ei  ogoniant  heb  feddu  ei  berffeithderau  a'i  santeiddrwydd,  ddim 
fwy  nag  y  galleut  deyrnasu  yn  ei  deyrnas  heb  ei  allu. 

Mae  hyn  yn  gosod  allau  yn  eglur  briodoldeb  dywediad  yr 
Iachawdwr,  sydd  yn  ysgrifenedig  yn  nhystioîaeth  îoan,  xiv,  12. 
"  Yn  wir,  yu  wir,  uieddaf  i  chwi,  Yr  hwn  sydJ  yn  credu  yn»f  fi, 


36 

y  gweithredoedd  yr  wyf  fl  yn  eu  gwneuthur,  yntau  hel'yd  a'u 
gwna,  a  mwy  nâ'r  rhai  hyn  a  wna  efe :  oblegid  yr  wjrf  fi  yn 
myned  at  í'y  Nhad."  Trwy  gymuieryd  hyn  mewn  cyssylltiad 
a  rhai  o'r  dywediadau  yn  ngweddi  yr  Iachawdwr,  ysgrifi-nedig 
yn  y  ddwyfed  bennod  ar  bymtheg,  rhoddir  eglurliâd  roawr  ar  oi 
ymadroddion.  Dywed,  yn  y  2(),  21,  22,  23,  a'r  24  adn.,  "  Ac  nid 
wyf  yn  gweddio  dros  y  rhai  hJTi  yn  unig,  eithr  dros  y  rhai 
hefyd  a  gredant  ynof  fi  trwy  eu  hymadrodd  hwynt:  fel  y  hyddont 
oll  yn  un  ;  megys  yr  wyt  ti,  y  Tad,  ynof  fi,  a  ininnau  ynot  ti ; 
í'el  y  byddont  hwythau  un  ynom  ni  :  fel  y  credo  y  hyd  roai 
tydi  a'm  hanfonaist  i.  A'r  gogouiant  a  roddaist  i  mi,  a  roddais 
iddynt  hwy  ;  fel  y  byddont  un,  megys  yr  ydym  ni  yn  un  :  myfi 
ynddynt  hwy,  a  thithau  ynof  fi  ;  fel  y  byddont  wedi  eu  perffeithio 
yn  un,  ac  fel  y  gwypo  y  byd  mai  tydi  a'm  hanfonaist  i,  a  charu 
o  honot  hwynt,  megys  y  ceraist  fi.  Y  Tad,  y  rhai  a  roddaist  • 
mi,  yr  wyf  yn  ewyllysio,  lle  yr  wyf  fi,  fod  o  honynt  hwythau 
befyd  gyda  myfl;  fel  y  gwelont  fy  ngogoniant  a  roddaist  i  mi : 
oblegid  ti  a'm  ceraist  cyn  seiiiad  y  byd." 

Mae  yr  holl  ddywediadau  hyn  wedi  eu  gosod  ynghyd,  yn 
rhoddi  darluniad  mor  eglur  o  sefyllfa  y  saint  gogoneddedig  ag 
y  gallai  iaith  roddi — y  gweithredoedd  a  wnaeth  yr  Iesa  yr 
oeddynt  hwy  i'w  gwneyd,  a  gweithredoedd  mwy  nà'r  rhai  liyny  a 
wuaeth  efe  yn  eu  plith  a  gawsent  hwy  gydawni,  ahyny  o  herwydd 
ei  fod  ef  yn  myned  at  y  Tad.  Nid  yw  efe  yn  dweyd  y  caent 
Avneyd  y  gweithredoedd  hyn  mewn  amser;  ond  y  caent  wneyd 
gweithredoedd  mwy,  o  herwydd  ei  fod  yn  myned  at  y  Tad> 
Dywed  yn  y  24aiu  adnod — "  Y  Tad,  y  rhai  a  roddaist  i  mi,  yr  wyf 
yn  ewyUysio,  Ue  yr  wyf  fi,  f"d  o  honynt  liwythau  lWyd  gyda 
myfi;  fel  y  gwelont  fy  ngogoniant."  Mae  y  dywediadau  hyn» 
trwy  eu  cymmeryd  yn  gyssylltiedig,  yn  ei  wneyd  yn  eithaf  eglur' 
am  y  gweithredoedd  mwy  ag  oedd  y  rhai  hyny  a  gredent  yn  ei 
enw  ef  i'w  cyfiawni,  mai  yn  nhragywyddoldeb  yr  oeddynt  i  gael 
eu  cyflawni,  lle  yr  oedd  ef  yn  myned,  a  lle  y  gallent  hwy  weled  e\ 
ogoniant.  Yr  oedd  wedi  dweyd  mewn  rhan  arall  o'i  weddi,  ei 
fod  yn  dymuno  ar  ei  Dad  fud  y  rhai  byny  a  gredent  yi'ddo  el', 
gael  bod  yn  un  ynddo  ef,  megys  ag  yr  oedd  efe  a'r  Tad  yn  un 
yn  eu  gilydd.  Ac  nid  wyf  yn  gweddio  dros  y  rhai  hyn  (yr  Apos- 
tolion)  yn  unig,  ond  hefyd  dros  y  rhai  a  gredant  ynof  fi  trwy  eu 
geiriau  hwyut,  fel  y  byddont  hwythau  oll  yn  uu  ;  hyny  y w,  y  rhai  a 


3T 

'gTe'dant  ynddoef '.rw'y  eiriau  yr  apostolion,  yn  gystal  â'r  aposoliöft 
eu  hunain,  fel  y  byddent  oll  yn  un,  megys  yr  wyt  ti,  y  Tad,  ynof 
fi,  a  minnau  ynot  ti ;  Fel  y  byddont  hwythau  un  ynom  ni. 

Pa  iaith  a  all  fod  yn  eglurach  nâ  lion  ?  Mae  yn  ddiau  fod 
yr  Iaohawdwr  yn  golygi:  ei  fod  yn  cael  ei  ddeall  gan  ei  ddyscybl- 
ion,  a  llefarodd  fel  y  gallent  ei  ddeall  ef;  o  herẅydd  y  mae  yn 
mynegi  wirh  ei  Dad,  mewn  iaith  anh&wdd  ei  chámsynied,  ei 
focî  atn  i'w  ddyscyblion,  hyd  y  nod  yr  oll  o  honynt,  i  fod  fel  ei 
l.uiian  a'r  Tad,  oblegid  fel  yr  oedd  efe  a'r  Tad  yn  un,  y  gallent 
hwythau  fnd  yn  un  gyd'a  hwynt.  Ac  y  mae  yr  hyn  a  ddywedir 
yn  y  22ain  adnod  yn  tueddu  i  sefydlu  y  grediniaeth  hon  yn 
fv  y  s-icr,  os  oes  anghen  atn  rywbeth  i'w  sefydlu.  Dywed, — "  A  r 
gngoniant  a  roddaist  i  mi,  a  roddais  iddynt  hwy,  fel  y  byddont 
un,  megys  yr  ydyui  ni  yn  un."  Fel  pe  dywedai,  oddieithr  i  ldynt 
gael  y  gogoniant  a  roddodd  y  Tad  idd»  ef,  ni  allent  fod  yn  un 
gyda  hwynt;  o  herwydd  dywed  iddo  roddi  iddynt  y  gogoniant 
a  roddodd  y  Tad  iddo  ef,  fel  y  gallent  fod  yn  un ;  neu  mewn 
geiriau  ereill,  i'w  gwneuthur  yü  un. 

Mae  hyn  yn  llanw  i  fyny  y  mesur  o  hysbysrwydd  ar  y  pwnc 
hwn,  ac  yn  dangos  yn  dra  eglur,  fnd  yr  lachawdwr  yn  dymuno 
i'w  ddyscyblion  ddeall,  eu  bod  i  íoà  yn  gyfranogwyr  gydag  ei'  yn 
mhob  peth,  heb  eitbrio  hyd  y  nnd  ei  oguniant. 

Nid  yw  braidd  yn  anghenrheidiol  ytna  i  sylwi  ar  yr  hyn  a 
sylwasom  arno  yn  flaenorol,  fod  y  gogoniant  sydd  gan  y  Tad  a'r 
Mab.  yn  bodoli  o  herwydd  eu  bod  yn  fodau  cyfiawn  a  santaidd  ; 
a  plie  byddent  yn  ddifl'ygiol  mewn  un  biiodoledd  neu  berfi'eith- 
rwydd  a  feddant,  ni  allai  y  gogoniant  syd'd  ganddynt  byth  gael 
ei  fwynhau  ganddynt  hwy,  o  herwydd  'y  mae  yn  ofynol  eu  bod 
hwy  yn  gymhwys  y  peth  ydynt  niewn  tief'n  i'w  fwynhau  ;  ac  os 
rìndd  yr  Iacha'wdwr  y  gogoniant  hwn  i  iywrai  ereül,  rhaid  iddo 
wtieuther  hyny  yn  y  ftbrdd  a  ddesgrifir  yn  ei  weddi  ef  at  ei  Dad 
—  irwy  eu  gwneutliur  hwy  yn  utì  ynddo  ef,  megys  y  mae  ef  a'r 
'í'ad  yu  un.  Wrtli  wntuthur  felly  byddai  yn  rhoddi  iddynt  hwy 
y  gogoniant  a  toddodd  ei  Dad  iddo  ef ;  a  phan  fyddo  ei  ddys- 
cyblinn  yn  cael  eu  gwneuthur  yn  un  gj'da'r  Tad  a'r  Mab,  megys 
y  üiae'r  Tad  u'r  Mab  yn  un,  pwy  na  wel  briodoldeb  dywediad  yf 
larhawdwr— "  Y  gweithredoedd  yr  wyf  'fi  yn  eu  gwneuthur,  chwi» 
tl.au  hefyd  a'u  guneueh,  a  mwy  naV  rhai  hyu  a  wnewcb  chwií 
wolegul  yr  wyf  fi  yn  myned  at  y  Tad." 


3« 

Mao  yr  addysgiadau  hyn  o  ciddo  yr  lachawdwr  yn  dan?ns  ytr 
cglur  i  ni  natur  yr  iachawdwriaeth,  a  pha  beth  a  gynnygiodd  efe- 
i'r  teulu  dynol  pun  y  cynnygiodd  eu  hachub  hwynt — iddo  gynnyg 
eu  gwneuthur  hwynt  yn  debyg  iddo  ei  hunan,  ac  yr  ocdd  efe  yn 
debyg  i'w  Dad,  cynddelw  mawr  yr  holl  fodau  acliubol ;  a  bod 
unrhyw  gyfran  o'r  teulu  dynol  yn  cael  eu  tebygoli  i'w  llun 
hwynt^  yw  eu  hachub;  a  bod  yn  annhebyg  iddynt  yw  eu  dys- 
trywio;  ac  ar  y  colyn  mawr  hwn  y  mae  drws  yr  iachawdwriaeth 
yn  troi. 

Pwy  na  wel,  ynte,  nad  iachawdwriaeth  yw  effaith  ffydd  ?  o 
herwydd,  fel  ag  yr  ydym  wedi  sylwi  yn  tìaenorol,  mae  yr  boll 
fodau  nefol  yn  gwithredu  ar  yr  egwyddor  hon ;  ac  oblegid  eu 
bod  yn  alluog  i  wneutliur  felly  y  maent  yn  cael  eu  hachub,canys- 
ni  allai  dim  heblaw  hyn  eu  hachub  hwynt.  Ac  hon  yw  y  wers 
y  nrae  Duw  y  nefoedd,  trwy  enau  et  holl  brophwydi  santaidd,  yn 
ymdrechu  ddysgu  i'r  byd.  O  achos  hyny  y  dywedir  wrthym^ 
mai  heb  ffydd  anmhosibl  i'w  rhyngu  bodd  Duw ;  a  bod  iaohawd- 
wriaeth  o  ffydd,  fel  y  byddai  yn  ol  gras,  fel  y  byddai  yr  addewid 
yn  sicr  i'r  holl  had.  Rhufeiniaid  iv,  )6.  Ac  Tsrael,  yr  hwn 
oedd  yn  dilyn  deddf  cyfiawnder,  ni  chyrhaeddodd  ddeddf  cyfiawn- 
der.  Paham  ?  Am  nad  oeddynt  yn  ei  cheisio  trwy  ffydd,  ond 
megys  trwy  weithredoedd  y  ddeddf;.  canys  hwy  a  dramgwyddas— 
ant  wrth  y  maen  tramgwydd.  Rhufeiniaid  ix,  31,  32.  A  dyw. 
edodd  yr  Iesu  wrth  y  dyn  a  ddygodd  ei  fab  ato,  i  fwrw  allan  y 
cythraul  oedd  yn  ei  boe!)i,"Os  gelli  di  gredu,  pob  peth  a  ali  fod 
i'r  neb  a  gredo."  Marc  ix,  23.  Mae  yr  ysgrythyrau  hyn, 
ynghyd  â  lluoedd  o  rai  ereill  a  ellid  ddyfynu  yn  gosod  allan  yn 
eglur  y  goleu  yn  yr  hwn  yr  oedd  yr  Iachawdwr,  yu  gystal  â 
Saìnty  Dyddiau  gynt,  yn  edryeh  ar  gynllnn  iaohwdwriaeth.  Ei 
bod  yn  gylundraeth  o  ffydd — dechreua  gyda  ffydd,  a  pharha  trwy 
ffydd  ;  a  phob  bendith  a  geir  mewn  cysylltiad  â  hir  effaith  ffydd 
ydyw,  pa  uu  a  berthyna  i'r  bywyd  hwn  neu  i'r  hwn  a  ddaw.  I 
hyn  y  mae  holl  ddadgttddiadau  Duw  yn  dwyn  tystiolaeth.  Os 
oedd  plant  yr  addewid  yn  bod,  effeithiau  ffydd  oeddynt,  heb 
eithrio  hyd  y  nod  lachawdwr  y  byd.  "  Bendigedig  yw  yr  hon  a 
gredodd,"  meddai  Elizabeth  wrth  Mair,  pan  yr  aeth  i  yinweled  â 
hi ;  "  cauys  bydd.  cynawniad  o'r  pethau  a  ddywedwyd  wrthi 
gan  yr  Arglwydd."  Luc  i,  45.  Ac  nid  oedd  genedigaeth  Ioan 
îedyddiwr  yn  llai  mater  o  ffydd;   o  herwydd  er  i'w  dad  Zacharias 


39 

gredu,  cafodd  ei  dnro  yn  fud.  A  thrwy  yr  hnll  rianeR  o  ddyfaía 
byẅyd  ac  iachawdwriaeth,  inater  o  ffydd  ydyw  ;  yr  oedd  pob 
dyn  yn  derbyn  yn  ol  ei  ffydd— yn  ol  fel  yr  oedd  ei  ffydd,?fe"Uy 
yr  oedd  ei  fenditbion  a'i  ragorfreintiau  ;  ac  nid  oedd  diiu  \n  cael 
ei  atnl  oddiwrtbo  pan  fyddaì  ei  ffydd  yn  ddigonol  i'w  ddërbyn. 
(ìallai  gau  safnau  Ilewod,  dill'odd  angerdd  tán,  dianc  rhag  min 
y  cleddyf,  dod  yn  giyf  mewu  rhyfel,  a  gyru  byddiuoedd  i  tfoi ; 
gallai  gwragedd,  trwy  eu  ffydd,  dderbyn  eu  plant  meirwon  eil- 
uaith;  mewn  gair,  nid  oedd  dim  yn  anmhosibl  gyda'r  rhai  a 
feddent  ffydd.  Yr  oedd  p<>b  peth  yn  ddarostyngedig  i  Saint  y 
dyddiau  gynt,  yn  ol  fel  yr  oedd  eu  ffydd.  Trwy  eu  ffydd  y 
gallent  gaei  gweledigaethau  nefol,  gweinyddiad  angylion,  cael 
gwybodaeth  am  ysbrydoedd  y  cyfiawn  y  rhai  a  berffeithiwyd,  am 
gyminanfa  a  chynnulleifa  y  rhai  oyntaf-anedig,  y  riiai  a  ysgrif- 
enwyd  yn  y.nefoedd,  am  Dduw,  Barnwr  paẅb,  am  Iesu  Cyfryngwr 
y  testament  newydd,  a  dyibd  yn  adnabyddus  â'r  drydydd  nef, 
clýwed  a  gweled  pethau  ag  oedd  yn  annhraf  thadwy,  ond  ag  oedd 
yn  anghyfreithlawn  i'w  mynegi.  Y  mae  Pedr,  mewn  golwg  o 
alìu  ffydd,  yn  ei  ail  epistol,  penod  gyntaf,  y  cyhtaf',  yr  ai),  a'r 
trydydd  adnodau.  yn  dweyd  ẁrth  Saint  y  dyddinu  gynt — "  Gras 
i  cliwi  a  thangnefedd  a  amlhaer,  trwy  adnabod  Duw,  a  lesu  Grist 
ein  Harglwydd  ni ;  megys  y  rhoddes  ei  dduwicd  allu  ei  i  ni  bob 
peth  a  berthyn  i  l'ywyd  a  duwinldeb,  trwy  ei  adnabod  ef'  yr  hwn 
a'n  galwodd  ni  i  ogoniant  a  rhin«tídd.''  Yn  ei  episiol  cyntaf, 
pennnd  gyntaf,  y  trydydd,  pedwarydd,  a'r  pumnied  adnodau, 
dywed,  "  Iìendígedig  fyddo  Düiv  a  Thad  ein  Haiglwydd  Iesu 
Grist,  yr  hwn  yn  ol  ei  fawr  drugaredd  a'n  hadgenediodd  ni  i 
obaith  bywiol,  trwy  adsyfodiad  Iesu  Grist  oddiwrtli  y  meiiw;  i 
etifeddiaeth  anllygredig,  a  dihalogedîg,  a  diddiflànëdig,  ac  vu 
nghadw  yn  y  nefoedd  i  chwi,  y  rhai  trw'y  allu  Duw  ydych  gad- 
wedig  trwy  ffydd  i  iacbawdwriaeth,  parod  i'w  ddadguddio  yn  yr 
araser  diweddaf." 

Mae  y  dywediadau  hyn,  wedi  eu  gosod  ynghyd,  yn  dangos  golyg- 
iadau  yr  apostol  yn  dra  eglur,  fel  na  ellir  cael  lle  i  gamsynied 
yn  meddwl  un  dyn.  Dywed  fod  pob  peth  sydd  yn  perthyn  i 
fywyd  a  duwioldeb  wedi  ei  roddi  trwy  y  wyhodaeth  o  l)duw  a'n 
lachawdwr  lesu  Grist.  Ac  os  gofynir  y  cwestiwn,  pa  l'cdd  yr 
oeddynt  i  gael  gwybodaeth  o  Dduw  ?  (o  herwydd  y  mae  Uaner 
o  ẅahaniaeth  rhwng  credu  yn  Nuw  a'i  adnabod — y  mae  gwyh- 
odaeth  yn  cynnwys  mwy  nâ  ffydd.  A  sylwch,  fod  pnb  peth 
perthynol  i  fywyd  a  duwioldeb  yn  cael  ei  roddi  trwy  y  wybodaeîh 
o  Dduw)  y  mae  yr  ateb  yn  cael  ei  roddi  —  trwy  ffydd  yr  oeddynt  i 
gael  y  wybodaeth  hon ;  a  thrwy  gael  gallu  trwy  tfydd  i  gael  y 
wybodaeth  o  Dduw,  gallant  gael  pob  peth  arall  perthynol  i  f'ywyd 
a  duwioldeb. 


40 

Oddiwrth  y  dywediadau  hyn  o  eiddo  yr  apostol  dysgwn  mai 
trwy  gael  y  wybodaeth  o  IJduw  yr  oedd  dynion  yn  carel  gwybod- 
aetli  o  bob  peth  perthynol  i  fywyd  a  duwioldeb — a'r  wybodaeth 
hon  oedd  effaith  ffydd ;  felly,  y  mae  pob  peth  perthynol  i  fywyd 
a  i  «wioldeb  yn  eti'eithiau  ffydd. 

Oddiwrth  hyn  gallwn  ymestyn  irmr  bell  ag  y  bydd  unrhyw 
amgylchiadau  yn  goí'yn,  pa  un  bynng  ai  ar  y  ddaear  neu  yn  y 
nefoeild,  a  chawn  allan  mai  dyma  dystiolaeth  yr  holl  ddynion 
ysbrydoledig,  neu'r  cenadon  nefol,  sef  l'od  pob  peth  perthynol  i 
i'ywyd  ac  iachawdwriaeth  yn  effeithian  ffydd,  ac  nid  dim  arall ; 
palla  dysgeidiaeth,  doethineb,  callineb,  a  phob  peth  arall  fel 
moddion  iachawdwriaeth,  ond  ffydd.  —  Dyma  yr  achos  fod  pysg- 
otwyr  Galilea  yn  gallu  dysgu  y  byd — o  herwydd  eu  bod  yn  ceisio 
trwy  ffydd,  ac  yn  cael  trwy  ffydd.  A  hyn  yw  yr  achos  íod  Paul 
yn  cyfrif  pob  peth  yn  dom  ac  yn  sorod — y  pethau  oedd  gynt  yn 
elw  iddo,  a  gyfrifodd  efe  yn  golled  ;  ie,  a  chyfrifodd  bob  peth  yn 
golled,  o  herwydd  ardderchogrwydd  gwybodaeth  Crist  Iesu  yr 
Arglwydd.  Philipiaid  iii,  7,  8,  9,  a  10.  O  herwydd,  er  meddu  y 
'ffydd  trwy  yr  hon  y  gallai  fwynhau  gwybodaeth  Crist  lesu  yr 
Arglwydd,  cafodd  ef  ddyoddef  y  colled  o  bob  peth;  hyn  yw  yw  yr 
achos  fod  Saint  y  dyddiau  gynt  yn  gwybod  mwy,  ac  yn  deall 
mwy  am  y  nefoedd  ac  am  hethau  nefol,  na  phawb  ereill  ynghyd, 
oblegid  mae  yr  hysbysrwydd  hyn  yn  effaith  ffydd — nid  yw  idd  ei 
gyrhaedd  mewn  un  modd  arall.  A  hyn  yw  yr  achos  fod  dynion, 
mor  fuan  ag  y  collant  eu  ft'ydd,  yn  rhedegi  ymrysonau,  cynhenau, 
tywyllwch,  ac  anhawsderau  ;  o  herwydd  mae  y  wybodaeth  sydd 
yn  tueddu  i  fywyd  yn  diflanu  gyda  ffydd,  ond  yn  dychwelyd  pan 
ddychwelo  tfydd  ;  oblegid  pan  v  mae  ffydd  yn  dyfod,  mae  yn 
dwyn  ei  gosgordfl  o  gydymdeithion  gyda  hi — apostolion,  pio- 
phwydi,  efengvlw3'r,  bugeiliaid,  atlírawon,  doniau,  docthineb, 
gwybodaeth,  gwyrthiau,  iechyd,  tafodau,  cyfieithad  tafodau,  &c. 
Mae  yr  holl  rai  hyn  yn  ymddangos  pan  y  byddo  ffydd  yn  yrû- 
ddangos  ar  y  ddaear,  ac  yn  diflanu  pan  y  byddo  hi  yn  diflanu  o'r 
ddaear;  oblegid  dyma  effeithiau  ffydd,  ac  y  maent  wedi  bod,  a 
byddant  o  hyd,  yn  ei  chanlyn.  O  herwydd  Ue  byddo  ffydd,  yno 
bydd  y  wybodaeth  o  Dduw  hefyd,  ynghyd  â  phob  peth  perthynol 
iddi — dadguddiadau,  gweledigaethau,  a  breuddwydion,  yn  gystal 
â  phob  peth  anghenrheidiol,  mewn  trefn  i'r  meddianwyr  o  ffydd 
gael  eu  perffeithio,  a  chael  iachawdwriaeth;  oblegid  rhaid  i 
Dduw  gyfnewid,  onide  gwna  ffydd  lwyddo  gydag  ef.  A  gwna  yr 
hwn  a'u  raeddianno,  trwyddi,  gyrhaedd  pob  g  wybodaeth  a  doeth- 
ineb  anghenrheidiol,  hyd  nes  yr  adwaeno  Dduw,  a'r  Arglwydd 
Iesu  Grist,  yr  hwn  a  ddanfonodd — adwaen  y  cyf'ryw  yw  bywyd 
tragywyddol.     Amen, 


JOHN     D.*VIS,    ARGRAI-FYOU,   M  KKT  H  V  R-T  Y  IIK  1  L. 


